K N CAT 
/ UN 


|YMADRODD 


AR BUMTHEG 
Ynghylch FESU GRIST, 
An Prynedigaeth trwyddo Ef; 


NEU, 
Ynghylch Ail Erthygl y Credo: 


Allan o Bregethau y gwir-barchedig | 
Ordinari y Brodyr - © 3 
Yn Berlin yn y Flwyddyn 1738. 5 = 8 


2 — 


— 


O Gyheithad Evan Williams. | 2 
(Cymharwyd y 5 a'r Argraphiad diweddaf ĩvn 
yr Allmauaeg.) | 


_ 


Anghwanegir hefyd rai Hymnau. 


1 


FT 


LLUNDAIN,  _ i 
Argraphwyd yn y Flyyddyn MDCCLX, 


wv 


a” 


LI. - 


[ 
| 


60.000. 
Y Darllenydd Criſtnogol, 


| CY mmer y llyfr bychan ymma, a darllen if yn 
Myriol, heb rag-farn. 
Yr achos paham y dewiſodd yr 2 eſponio 


2 ein Prynedig ba a1 eglurbau - 
thur Lan; oedd, o herwydd fad y ye Ae 
mor gynnefin ac o gymmaint 2 dd hon no, 


ni; a guwyddem fed en orferel gan gan ein Diſimddion 
ninneu *nawr ac eilwaith eſponio r Cateciſm i'r 
bebl. 

Y Cyfuithydd, gwr prei fat crefyddol oedd e, ac 
am ei ſod yn barnu y byddai 'r llyfr hun, dan fen- 
aith Duw, yn ſuddiol tw G yd-wladuyr, fe a't 
__ 52 Gymraeg. Ni bu ef yn hir tuedi ymmy 

hyn - 54, eithr ymadawodd oddiymma at ei 
* mewn cyflawn gyſſur Ffydd. Ei eiriau 
weder oeddynt : Ynawr mi a gaf fyw yn 
nghymdgeithas fy anwyl Brynwr, uchlaw *r 
byd hwn, hyd pob tragwyddoldeb ! J 

Bellach maddeu, os canfydd: ymma ac acctu ryw 
ddiffyg rhugledd neu | gywreinrwydd yn y dywedia- 
2 ymfodlona d *r prifamcan, a _thueddiad, , 
_ . 


Dy waſanaethwr yn Nghriſt, 


7 6 


Agoriad Martin' Luther | (va e G4. 
teciſin bychan) a Ran neu 
Erthygl y Credo, © 5 yn Jeſu 
«« Griſt ei un Mab ef ein Har- 
e glwydd ni, &c. 1 


R ydwyf yn credu, mai Jeſu Griſt, 
gwir Dduw cenhedledig gan ei 
Dad er tragwyddoldeb, a gwir Ddyn 
| wedl ei ent o Fair Forwyn yn y byd 
ymma, yw fy Arglwydd i, yr hw a'm 
prynodd, a' m haeddodd ac a'm henni- 
llodd i, ddyn colledig a chondemniedig, 
oddiwrth bob pechod, oddiwrth angeu 
a meddiant y cythraul, nid ag aur nac 
arian, eithr trwy ei ſanctaidd werthfawr 
Waed, a'i wirion Ddioddefaint a'i Far- 
wolaeth, fel y byddwn yn eiddo Ef, 4 
byw dano Ef yn ei deyrnas, a'i 'waſa» 
naethu Ef mewn tragwyddol gyfiawn- 
der, diniweidrwydd a dedwyddwch,ne- 
gis ag yr atgyfododd Efe o feirw; ne 
mae yn byw.ac yn en 9.0 yn. oY 7 


Geld. W's wir ddiamme — 


— 


. 


* 
. 
* 


1. 982 . d dee 
KR II IFN Gans 


U N 
YMADRODD 
AR BUMTHEG — 
Ynghylch F ESU GRIST, &c. 


2 Ymadrodd cyniaf. 


YR YDWYF YN CREDU. 


e ee 
r 


2 


Joan iii. 16. wk yt a bed ir diben ya. 
fel y eredbeb mai yr Feſu yew Criſt, Mas Du g 
chan greds, A Joun 


wt 


; 


4% 
: i . _ COT 
A Dymm, 


£4] 


2 
y rhogoriaech. 1 ein Ffydd 
| Chrediniaeth y diawliaid. Yr * vir oh, 
yn ei enw EF, yr hwn a elwir 7e/«; eblegid efe a 
avared ei bobl addiaurth eu per hodau. Matt. i. 21. 
Rhaid i ni ddyſgu adnabod yr Enw Imma yp 


you 1 


Vr A lwy dd Ieh a welodd ymlaenllaw, y 
byddai 2 dybied fod hyn yn ddigonol er 
jechydwriaeth, ſef — 4 yn Nuw; am hynny yr 
ychwanegodd, Credaucb ynnof finneu he 4. Joan 
14. 1. 
N *Ni allwn ni lai na chredu fod Duw : Canys 
mae'r gynneddf honno wedi ei phlannu yn ein na- 
tur ni. Gwir yw, fod rhai dynion yn dymuno yn 
eu calonnau, na bae mo un Duw, H. x1v. 1. mal 
y caffent ychw-aneg o rydd-did i bechu : Ond etto 
nis gallant gredu nad des neb. Ni ddichon cy- 
frwyſaf reſymmau cu meddwl fyth ddileu 'r ym- 
ſynniad hwn ynghylch Duw allan o'r galon, na 
þ tu ſtro'r . . ynghylch Hanfod fawr Oru- 
; — Mae hyn wedi ei wreiddio yn rhy ddwftn 
yn yr holl | punt. ad ac ynddunt 22 eu hunain. 
- Oherwyd y gwybod am Dduw hdd eglur ynadunt 3 i 
canys Dun 2 hegluredd iddunt, Rhuf. i. 19. 
Vnawr gan na an gen yr eneidiau wi tro dy- 
nion rhag marcio Duw, (gorfydd ar no ef ei 
hun iw eyfaddef hefyd;) mae e'n ceifio en per- 
ſwadio, mai hon ydyw'r Ffydd g gy ng 11 
dydd ganddo ef. Felly ni _naccant fod un Du 
mawer; je y maent yn arſwydo ei enw ef, En 
- fe. a biau'r gallu i 1 9 a cheryddy, 


_ TY ff 


chondemnio. Hyn a attal ddynion rhag .gechu 
mor hy; ac felly y ceir llaweroedd o f 


oneſt a 


chyfiawn 


P ” WG 


131 
chyfiawn ynol dull y byd. Ond nid oes nemmor 
Fee, yu fob mae yn crodu din an 
I brofi hyn, ni raid fyned ymmhellach na 
Gwledydd-Cred: - Vr un peth ag y mae'r Mahe- 
metaniaid ar Jud denon yn ei gredu, ſef bod un 
Duw yn unig, naill ai gan gau yr Jeſu allan yn 
bl, (fel y gwnä'r [8 col any neu (fel y Ma- 
ometaniaid) gan wadu ei wir Fawredd a'i anian, 
er eu bod yn rhyw fodd yn ei berchi : hyn hefyd 
yw crediniaeth llawer o Griſtnogion, ag ſydd yn 
enwi ar amryw achoſion Enw gogoneddus yr jeſu, 
ac yn galw eu hunain ar ei öl ef, Nid oes nem- 
mor o wahaniaeth, oddieithr bod y . yn 
trin y peth yn fwy cyſglyd na chenhedloedd eraill. 
= jet JESU mawr, yr hwn a addolir gan 
holl angelion Duw, i ba un y plyga pob glin, a'r 
thronan a fwriant eu coronau i lawr yn y Iwch 
o'i flaen ef; ei Enw ef a glywir yſgatfydd ynge- 
neu'r bobl, os ydyw etto yn arferol mewn gwlad 
neu ddinas, (canys mae'r ffaſiwn yn rheoli yn y 
peth ymma hefyd :) Eithr yn ddiau anaml y dig- 
| wydd, i wr ſy dippyn uwch mewn cyfrifolaeth 
nar gwerin o ran ei ddealltwriaeth, golud neu 
gynneddfau, fod i'r cyfryw un, meddaf, wneud 
crybwyll yn fynych am ein Hiachawdwr. V rhan 
fwyaf ni thybiant fod dim ychwaneg yn anghen- 
rhàid i wr bucheddol e goneſt, onid yn unig rhyw 
 ymſynniad arſwydol tuagat Ddu - 
Eithr ym mha wlad neu ddinas bynnag y mae 
8 ba rai mae eraill yn-ymgynnal, megis 
à chywilydd arnunt o'n' Hiachawdwr a'i dyſtiolaeth, 
Fno y gellir cyfrif fod e'n tueddu tuagat ymadrodd 
Daniel, ſef llädd a thorri ymmaith y Mefliah Or 
. hewydd.” Dan. ix. 26. Mae aflwydd mawr wedi 
a A 2 vmledu 


- 
w_— 
- 


- 
* 


© zz e Ghats 


141 
ymledu cifioes dros Holl Gred, ſef bod dynion yn 
wneuthur yn unig :a'r Jer, ac ychydig 1 2 
Jeu. Grift, mal pe na fuaſai Efe erioed yn y byd, 
nac iw gyfatfod ar * dalen o'r wt wi neu 
2 pettai ond megis peth diddim, "pe «7 gl oy 


Hef el hywyd, a 


A fn peri fod yr athrawiaeth ynghylch ein 
Prynwr yn cael ei chyfrif megis qonal « yk 
din, megis yo perthynu yn unig i egwyddorion 
cateciſmawl, ac nid i wyr doethion gwybodus. 

Rhai o'r rheini ag fy etto yn gwneud coffa am 
Jachawdwr, ydynt er hynny yn ſynnied ac ya 
farad yn gryn oeredd am dano. 

= Lu arall, (ar rhain a gyfrifir y duwiolaf a'r 
bmi Criftnagion gion) 8 CT mai 99150 
| Söylch oh, th am yr Hol! 

2955 d nag y ſydd da gybedin & dylai 
dyn AK a 2 herehi Daw, o herwydd y gall efe ein 
galw Fr farn, a pheidio ai ddigio dracheft trwy 
Dechod, eichr yn hytrach ei garu a'i waſanaethu 
am ei aneirif ddoniau. Tra bo eraill yn dilyn cwrs 
2 Oey ddiattreg, mae y rhain yn gochel 
72 ofn wy fyriol. 

. yr Enw a'i Fact dedigaerhan ef, ni 
| — yn y cyfamſer; ac rwy'n credu, oni bae 
ddyfod o "am ambellwaith mewn rhyw Ws 


ch, neu deimlo gwayw, ac felly erio, 
_ ni ſonient unwaith renn 
o amſer. 
| Anbepcor yu, Wen 


yn brudd at ein calonnau, a'i wneuthur yn or- 
chwyl o ddifrif i adnabod Criſt, mewn 

i Berſon, iw Swyddau a'i Yſtadau ; ac nid yn u- 
nig ideimlo giym yr wncbyw yanom cin bar, 
el 


be ES 
eithr iw gyffeſſu ef hefyd yngwydd pawb, ac nad 
eſgeuluſom un odfa i gyfrannu'r wybodaeth oi 
en ef i eraill. Hyn, meddaf, yw gorchwyl pen» 
naf holl dyſtion yt Jeſu, 'y. rhai'a'i hadnabuant at 
a'i profaſant Ef unwaith, ſef i bortreiadu yr Ja- 


chawdwr, ¶ Gal. iii. 1.) megis un nad adwaenir 
braidd, o flaen llygaid y bych ie o flaen llypaid y 
rhai a elwir yn Griſtianogion. Canys er 7 bod 
yn barod ar eu tafodau i addef, y dylai pob un ei 
adnabod ef, ie ei gael a'i gadw ef yn y galon, ac 
ni ollyngent ef ymmaith (meddant hwy) er y Byd: 
er hynny mae'r peth yn rhy wir, ” 12 ie byd 
Criſtnogol, a aduabuant mo bono. 

pen. XVI. 25. 


Anghenrhaid ydyw yn ddiammeu ymadael a 
phechod, ac arwain buchedd dduwiol; eithr y 
peth cyntaf anghenrheidiol iw aſtudio, yw hyn, 
pa fodd y dichon dya ddyfod mewn cydnabydd- 
jaeth a Chriſt jeſu ei Brynwuvr. Wedi hynny y 

thau eraill a ganlynant yn rhwydd, wedi i 

ab unwaith ein rhyddhau. Canys Efe yn unig 
2 abl i'n gwared ni rhag pechod; efe hefyd a 

dr ein cyngori a'n cymmorth yn y cyfryw acho- 
ſion, pan fo pob moddion dynol ya pallu. 

Nis gallwn ni wadu nad oes ynnom bechod, 
( Fear i. 8.) ac nad yw yn ein hamgylchu hyd y 
bedd. O achos paham mae'r no yn farw o 
herwydd pechod, RH. viii. 10. a chwedi ei dda- 
rotwng i bydredd. Mae holl anian a defnydd dyn 

- wedi ei halogi a chrawn gwenwynig 8 yn y 
cyfryw. todd, mai gwir gymmwynas iddo yw, pan 
y delo i'r bedd, a chael yno ei ordrwythiad, mal 
' allo ein Hiachawdwr ddwyn allan o hong ryw- 
| hell. Ond er yn 1 gyd, er ein bod yn 
_ ä ymddwyn 


oan xvi. 3. 


v OJ | 
F y farwolacth han, PRbuf. vi. 24;) 


eto ym mhblant Duw' nid v 

-peth deofedig, croeſnoeliedig a chandem- 
nr INN OD 
weitmredwr mewn: carchar, ac nid ves achos i 
temp ang, 


Bedar pechod.) gras 
Paffio ſentens a barn arno, y caiff efe rei 
digaeth a'i ddirymmu ar groes Criſt. Nö. vi. 6. 
1 . 
nveithredueds tia Joan iii. 8. mal y — 
holl egwyddora cy vl n-pchod 

megis na chynhyrcho yn y fyddloniaid cyn 
ed a chwant, gweithred, na marwolaeth, ( Jae. i. 
15.) eithr cael Or lygredigae ch -bechadurus ei 
'chadry dan 'draed, colli ei Chas Iwyddiaeth i 
tn bod yn ddaroſtyngedig- eb feiddio ſyf- 
yd, neu onte fod-yn ſicer iddi angeu a diſethiad 


n 
T raid br credadyn gymmaint a rhoddi cluſt i 
bechod ; pa faint lai edrych arno megis pettai 
rhaid ymorcheſtu yn wan-galon ag ef cyn caffael 
buddugoliaeth? Canys er pan A. or Ve. yſga- 
riaeth hynod unwaith try gorph Criſt ym mhlaid 
83 (yn yr awr ag y cafodd hi 1000 wy 
N 20G yn gywir or new „) ſef 1 
yſgaru a r a'r hen briod, RH. 
vii. 4 * 4- modd y gorfyddai arno ymado oddiwr- 
thi; oddiar y * hynd meddaf, mae ganddi aw- 
durdod 1 waſanaethu ci hiawn Briod mewn tung- 
neddyf, a dwyn ffrwyth iddo Ef i fywyd trag- 


wyddol, ac nid yw hi nac yn ewyll Wan 
"ous i bechu Or” 8 


428 


hod amgen na 


hagllaw, 1 7 


Fray. your) 


N 


s yan Par” AS ee Xe = 


ffydd ni ſefyll yn 


71 | 
VV rhydd&did ymma à rodded d ni megis e. a 
thagor-fraint. Ond ofer edrych am dano m der 


Grus; nid vw chwaith i. 
— rhyfeddol — rhad ei ron meg Lay gr 
wr 23 ſef caffact o honom :faildeu- 
d gwir annuwiolicngy 

7 


nx Add 

na grus, . — Urte en in 
diyſgog ar dodigacthan 

pr ar arte — fu farw troſom in pry- 
nu ni oddiaurth bob anuiredd, ac in puro ni idabli 
bun ' yu Sobl briadel, ED 1 eee Sou 


Tit. 1 iii. oath 


gms = 


| Wrch * holl Bregethau a ganlyn, an- 
ghenrheidiol a Fd 1 bob un, my NN 7 
122 cweſtiwn hyn iw feddwb er hun. 
Yn gyntaf, Pa beth yw yſtyr ac amcan yr byn 
x ddywedir? pa fodd y dylaf ei ddeongli? Am 


—_ dylai gwr — ei bwngc ya oleu, fel y 
gallo pob un yn ebrwydd ganfod ſwm a thueddiad 
madrodd. 


bt 4 
Yn ail, A oes ſail iddo? a ydyw'r ymadrodd yn 
gyttunol ar Serythur? (O herwydd heb yr Vgry- 


thur ni ddylai neb, am yſbrydol deſtunau, na ſia- 
rad na meddylied;) Pan —_—_— Yale. fod yr 
athrawi 


wir ac yn ja 
Yn drydydd, A ydwyfi yn y eden ymema ? a 


. brofais d hyn ? Os na ddo, 


Yn bedwerydd, Pa fodd y eychaeddat ac ac y deu- 
af o hyd iddoꝰ 127 ö 7 


Hono, — 
guy l oeddent yn effeithiol gan rai, je yr oedd gan- 
— fwy na phum- cant o frodyr, y rhai a1 


1381 


DOS hriſt, mae'n rhaid dal ſulw .ar by s 
ni. FAT Ei brofi ol y Sey ur; Y 
holi oi d; 


' Htteb, ** Gwybod megis gwirionedd trwy ddwy- 
« fol argyhoeddiad, 1 unwaith er ys mwy na 
0 * ſeith-cant o flynyddoedd Wr rhagorawl. ar 
ddaear hon, a elwid JESU,-ac mai Duw oedd 

* RE hynny, mor wired ag y gwnaed Ef yro- 
wan yn Fab Dyn; y bu efe farw, yngwydd 

40 o Juddewon a chenhedloedd,” ar y Groes 
««. droſom ni ddynol-ryw ; mai hyn oedd yr achos 
« paham y dioddefodd, ſef yn gyntaf, i ddwyn pe- 
«.nyd am ein pechodau ni, ie pechod pob un o 
„ honom, ac i'n cymmodi a Duw; ac yn ail, 1 
« ddileu grym a rhwymau pechod ar y Groes, i 


* * leftnir ei rwylg ef ar y ddaear, fel na bo iddo 


weyddiaethu fwyach arnom, eithr y "_ el 


4 — dan draed.“ 


O barthed y Ffordd i gredu, hon ydyw ar fyrr, 
ſef derbyn On, Joan i. 12. Cynnifer ag a'i derby- 


ä winſant Ef, efe a roddes iddunt allu i fod yn fribian 


i Dd, fef i'r Vaud a gredant yn ei enw Ef. 
Ni wnae bagad oi bobl ei hun mo'i dderbyn yn 


nyddiau ei gnawd. Yr oedd ef yn ddirmygus. o 


herwydd ei agwedd wael : Ni wnaethom gxfrif 0 
@y lin. 3. Er W ei air ai Efen- 


haddolent ef. 1 Cer. xv. 6. Am danom ni, ni 
welwn mo'n Hiachawdwr. bellach yn gorphorol, 
(ac nid oedd y ffafr hon bob amſer ya tyccio, ſel 


* 


Ac yn ein Teſtun preſennol yn n Ffydd Bn 


5 beth, gan — vw Credu yn yr 3 
1 | 


eget. Mbit nas. , k a 5 


Y fa farw dros bechodau'r holl fyd, 


danfyddir wrth ei gyfocdion,) 0 herwydd pa- 
1 nis gallwn chwaith mo'i dderbyn a“ 9 
ſawu yn gorphorol, megis y I 
pan yr oedd Efe yn e 
y mae gair Criſt mor agoſed attom, ac yn dal al. 
an ddirgelwch y Groes mor e glur, a en lad r —_ 
ep hun ory rg hen tn Ii 

Y gair hwn, à'r am dano Ef, mae'n 
ddyled arnom ni ei yr ai dwys-yſtyried a 
chadw yn yr un ſymlrwydd ac unionde TE 
805 2 prif - ffyddloniaid; yn e 

eimlom ddyfod o'r pair yn yr ytbryd, a 120 
Duw yn cyfwrdd a'n calonnau ni mages un, ac 
vn ceiſio eu ** 

Oni bae fod yr Arglwydd yn y m N 
cxwir- weithio ar A. ace ni argyhoeddai efe 
mo tonunt mor llym am — Eithr y 
mae'r un geiriau ar un pethau ynghylch ein Pry- 
nwr, ac yn yr un Yſbryd hefyd, hyd heddyw' ger 
ein bron, trwy ba rai y cyfnewidwyd miloedd yn 
nyddiau yr Apoſtolion. Os nyni a gredwn yn 
<ar we cawn brofi grym y gwirionedd, a bod 
* Jeſu mewn modd neiliduol'yn breſenno] i 'n ca- 


onnau, ac mai ofe yw e a ee yu 
enaid © honom. 


” A SP \ 
| Credu'r ir hwn, q ledf pe ar un 
ddeddf ar ba un yr 22 dyfod be 
i ftad jechydwriaeth. 42. xvi. 31. Mae 'n rhaid 1 
ni gredu yn ei Enw pennaf ef, ſef Jeſu, yr Ja- 
chawdwr, Adferwr jechyd, y Gwaredydd; canys 
1 ei bobl oddiwrth eu pechodau. Marr. 
i. 21. Ac ymma rhaid credu, | 

5 Mai Jachawdwr pechaduriaid y. efe, yr ben 


2) Ddarfod 


[10] 

- 2) Ddarf6d iddo Pr yl hyn, megis drwę 
weithredwr, mewn 1 or | nts 
gael ei grog! ar y Groes rhwng dau leidr, a'i wat- 
wor, ei ddirmygu a'i rwygo, o gariad in heneidiau 
ni. 1 * ; 4 | 2 441 
- 3) Ddarfod iddo mewn gwirionedd ein pry, 
ein cymmodi, a'n rhyddhau. A chan odd efe 
nyni cyn belled, a rhoddi ei eĩnioes droſom, ac 
am briſio o hono ein heneidiau ni mor uchel, au 
pwrcaſu #r fath daledigaeth ddrud ; am hyn, med- 
daf, efe a'n piau ui o flaen neb. Yn enwy Gwa- 
redwr gogoneddus hwn rhaid i ni gredu. | 
1 V mae r matter ymma yn bwysfawr jawn, ie yn 
40 ormod ac yn rhy ddifrifol i ddealltwriaeth naturiol 
| dyn; nid yw hi yn chwennych mo'r ffydd, i ba un 
| yr hyfforddir plant y deyrnas ; eithr y mae hi'n ba- 
rod iw galw, ynol ei hymſynniad ei hun, yn faich 
yr Jerem. xxiii. 34. Am hynny mae lla- 
| | , nad ymneſhant oll at y pwnge hw, ac 
ſt | os ymgynnygant, etto ciliant yn ebrwydd 2 en 
1 höl, oblegid nad oes na gallu ganddunt na dymu- 
Wy | A thymma'r jawn achos paham y collir cynnifer 
us | o encidiau, nid o herwydd ddarfod iddunt drofe- 
''F ddu, ond o herwydd eu hanghrediniaeth; canys | 
© | heb Fa ammboeſſibl yw rhyngu b, Duw. Heb. | 
| xi. 6. Gwir yw, rhaid i ni hefyd beidio a phecFu. 
1 Pwy bynnag a oddefo i bechod etto | raethu 
C | arno, neu ni ddichon amgen, nid oes gan hwntiw 
f ſttydd yn Nghriſt hyd yr awr hon. Nid yw ffydd 
1 yn cynnwys i ni ddilyn pechod, Rhuf. vi. 2. eithir 
k diddanweh yr Yibryd'a ddwg y trachwantau pe- 
1 chadurus dan gaethiwed. Etto gwir yw o'r tu arall, 
'Y mai nid y pechodau a fu o'r blaen, yw achos 
1 gwrthodedigaeth ynol y Teſtament newydd: Ni 
08 aethant 


ee ee ee 2 


[1] 

e thant i mewn i'm gorphwysfa (medd y pair) » 
ö 
Sy ua bl : . o 
- & -. Oblegid paham, dawn odiaethol a gras Duw yw 
4 WW fFydd; &r neb ai meddianno mewn ſymlrwydd, 
ni all glodfori Duw ddigon am dani. Canys pwynt 
„  ydyw ſy mor anhawdd i lawer, fel y dewiſant 
re uneuthur neu ddioddef bob peth arall yn hytrach: 
'c ac © hyn y deillia cynnifer o ddyfeiſiau gwag-cre- 
+ fyddol yn y byd, y rhai ydynt fil o weithiau yn 
1. W fwy dyrys na chredu, eithr a ddychymmygir oll i 
i hepcor a bod yn lle fFydd. Þ 1. 

Felly a bod celfyddyd ffydd yn ffordd gal ac yn 
borth cyfyng, a gefir ond gan ychydig, t. vii. 
14. Ac etto nid yw yr holl orchwyl yn ſefyll 
mewn dim rhagor na hyn, ſef bod o honom yn 
ewyllyſgar i dderbyn ymgeledd; oblegid yr holl 
ddeiſyfiad o ran Criſt, hwn ydyw yn unig, Cym- 
moder chæui ] 2 Cor. v. 20. Wedi hynny,.-rhad 
Ris a yſtofa, ac a weithreda'r cwbl. Dirgelwch 
cuddieddig oddiwrth y rhan fwyaf ! Nis gallant 
moi amgyffred; am eu bod naill ai yn rhy yſma- 
la, neu yn rhy bendriſt iw goelio, ac yn hof- gan- 
ddunt yn hytrach i flino eu hunain. - 5 
Mae Duw yn fodlon i ſtofi ei Ras ar bob pecha- 
dur er mwyn Criſt; ac yn y dwthwn hwnnw, ni 
phercha.efe fyberwyd anianol ronyn uwch na phe- 
chod anianol. Pr pechaduriaid cyhoeddus y mae'r 
hawl flaenaf a phennaf, a hwy a gyrhaeddant Ras 
ya gyntaf ac yn hawſaf neb. Dychweliad dihiryn, 
Thyteddod ſengl ydyw ; eithr ymoſtwng o wr eyn- 
.neddfol i ddrws jechydwriaeth, rhyfeddod dau- 
ddyblyg yw, a damwain hynod dda. * Scrythur 
a haera, farw o Griſt. dros yr annuwiol, RH. v. 
6. ac efe ei hun a ddywed, na ddaeth efe, yn yr 
yſtyr ymma, 4 alw rhai cyfiawn. Luc. w. 32. 


17 8 8 7 7 „ 


ink SE. OE Oo 1 


—_— = 


Nyni 


+ 


"73 _ — — — 
* - * - 
„ — 

22 K 


* id yn 9 N 

n gilydd; ond y gwir 

ly dy am dd a 
3 


| —_— ee falle y byddai hwnaw 


Am hynny mae'n ddyled arnom ni oll i ddy fod 


hawb eraill; canys yn y galon mae 
2 math 1125 yn llechu, ac nid oes ddim 


Ha oddicithr N mewn rhai ya 
— = y 


yn * In ug; 
= wrth ei attaliad rhag 
u 


thro 1 rai au drw 8 


r (yr byn nid yw 
ond gweddus a chymmwys :) 8 
ä — hyd y galon &r gwat- 
lod, pa un ai da ai drwg a for 


at Jeſu megis | pechaduriai, a chyhuddo ein hunain, 
o ran y galon #r tueddfryd, megis annuwiolion, 


megis godinebwyr, meddwyr, dynion % eolus 
gwyllnaws, 


K "I „ At 


E,, © BYLNS 
e yllua ab, neu onte dichellgar celwyddog eu natur; 
8 newidio ac 4 2. rhaid i 
ni ymbil am Ras, ac am y cyhawnder a bwrcaſwyd 
trwy ei waed Ef, yr hwn ſydd yn cyfiazurhau yr an- 
nuwiol, Rhuf. iv. 1 N 
* diniweidiaf, mwyaf bucheddol, yr hwn 
vſgatfydd o groth ei fam a fu yn oeſtad yn ddiar- 
*yhoedd, fel y cyfrifed ef megis angel oblegid ei 
fagwriaeth dda, ac nis gallai neb d ywedyd mai 
du oedd ei ewin; bernir hwn, (wrth gaffael Cy- 
kawnhad) dan yr un bennod, a than yr un hae- 
ddiant o ddamnedigaeth, a'r dihiraf o ddynion. 
Rhuf. iii. 10, 12. Y pryd hynny, nid yw neb 
well ei gyflwr am ei dippyn ffug rhinwedd, na 
neb yn waeth am ei am! amlwg ddrygioni. Mae 
ar bawb eiſiau yr un Gras, yr un Drugaredd, 
Gwaed yr un Jachawdwr; ac nid yw mo'n rhedeg 
ni, na'n dagrau, nan hail-glyttio, o bwys yn- 
dd Duw, onid yn unig ei drugaredd ei hun, 
2 a phenyd Criſt, a'i Daledigaeth a'i aberth 
Ef ar y groes. 


Goller yſywaeth gamdrot y wirionedd werthfawr 
hon i locheſu difraw-wch ac eſgeuluſder; etto, 
ynddi ei hun, gwirionedd bur a' thragywyddol 


Hi a wna hefyd i bawb gydgordio ym matterion 
crefydd ; a 55 pryd hey, hi 55 achos yr 
unig amrafael fylweddol. | 5 

Gwna ymmhellach gyfarwyddiad eneidiau 
fyrr ac yn oleu-dee. Pob 2 a edrych arnoꝰi 15 
nan megis pechadur yn ei ran ei hun, ac a dder- 
byn gyda diolch goſtyngeiddiaf a gwylder y Gras 
1 ranner iddo, gan gydnabod, pwy bynna 
a fo, mai nid Gras fechan oedd hi, ac mai nid 

d B trwy 


T RN Go OR eee e oe B. cw oy 7 Ta &F 


7 V vv Mts 


4.4 
w 


(14 ] 
trwy ei haeddiant ei hun, ond haeddiant un arall, 
yr achubwyd ef. 

Y mae cynnifer math ar ddynion, ac mae Satan | 
wedi eu maglu a'u rhwydo mewn cynnifer dull 
gwahanredol o ddry jon, neu 0'r tu arall wedi eu 
* a chynnifer rhith ſancteiddrwydd, nas gal l- 

fyth wneuthur eglurdeb a phawb o honunt, 

nl ak fod yn ſicer 1. un cl efyd cyffredinol dan 
bes i gyd, ac un Foddyginiact Lyffredinol yn 
mmeſurol Yr unrhyw. Eithr ynawr, gellwn 

egi ir eneidiau, fod ar bob un eiſiau Gras; y 

wr moeſol, yn gyſtal ar diffeithwr, eu bod i gyd 

dan anghendod am Waed Criſt; yr hwn yn unig 

yn abl i droi heibio y digofaint ſydd ar 

0 1 gwngewero Satan ac uffern, 1 buro'r 

on, i jachau ein clwyf a'n hadwyth, i ddad- 

— ynnom yr holl ſerch ar bechod, ac i 
unioni pob peth drachefn. 

„Fechaduriaid ydym ynghanol ein gweithredoedd 

an cynneddfau teccaf, cyſtled ag ynghanol ein pe- 
ens bryntaf. Heb Griſt, meddaf, rhy ddi- 
firwyth ac ammhur yw ein holl ymroad i i ochelyd 
pom. ac i rodio Ilwybrau gwir dduwioldeb. 
ws. ein 3 2 — dim, a ddy- 

d ffydd yn 2 gan 

—— os 1 fel y plentyn newydd eni, bob Wt 
peth arall. Yr Jeſu a raid fod yrownn yn deſtun 
ein ffydd ni, ein gobaith a'n cariad, ie unig ar- 
faeth a thueddnod ein bywyd : pob myfyrdod, 
gair, a dymuniad y galon, rhaid iddunt fod yn 
awyddus ac yn lawn o hono Ef. Yna y de- 


cueuant fod yn gywir, ac y maent yn g ymmeraduy 
gan Dduw er ei fan Ef; 


Pan 


ni grynu fe 


1 


Pan fo gennym y Ffydd hon, ni bydd achos i 
; y cythreuliaid, eithr bod yn ſerchog ac 
yn hyderus megis plant anwyl. 


DDD 8 88 85 


Yr ail Ymadrodd, 


JES U. 


N” des Enw arall dan y nef, wedi ei, roddi 
ymmhlith dynion. trwy yr hun y mac'n 
rhaid 1 ni fod yn gadwedig. A. iv. 12. Twr ca- 
darn ydyw 1 ni, a dinas noddfa, i ba un y mae'n 
rhaid 1 ni ffoi fel y byddam ddiogel. Drarh. xviii. 
10. Num. xxxv. 15, 28. Ond nid oes nemmor & 
ddynion yn deall hyn. Ss 
r angel a yſbyſodd arwyddoccid yr Enw hun 
i To/epb © Ti a elwi ei enw of JES U, oblegid Eft 
a wared ei bobl oddiaurth eu pechodau. Matt. i. 21. 


Yr Eſponiad ymma oedd anghenrheidiol am 
ddau achos. Yn gyntaf, am. fod yr Juddewon yn 
diſgwil am Frenin Meſa ar eu cyfrif eu hunain. 
heb hiraethu am ddim pellach onid eſmwythad eu 
gorthrymder a'u caeth-gyflwr oddiallan; megis y 
mae arfer dynion anianol, y rhai nid ces ganddunt - 
deimlad o un adfyd arall oddieithr angenoctid cor- 
phorol neu wladol, ac anhawdd eu perſwadio mai'r 
drygfyd pennaf ydyw Pechod ; yn gymmaint a 
bod y Prophwyd yn ſynnu arno, Paham 3 grwg- 


2 dc ꝰ 


[16] 
_ dyn byxv, gavr am goſbedigaeth ei beched ® Ga- 
ar. iii. 

Yn al anghenrhaid ydoedd, oblegid Rs 
gallaſent gaſglu wrth eſampl y gwarediadau 
tw law Duw, y hyddai cu Se hefyd o'r un Hal 

a'r hen amddiffynwyr, y rhai a 2 Duw 100. 
unt lawer gwaith pan weddient arno yn eu Cy- 
fyngder. Y cyfryw ocdd y Barrwyr, y rhain a'u 
eee hwynt o law eu gelynion, ac a gei- 

aſent yu waſtadol adferu jawn lywodraeth Duw a 
oedd ar ddiflannu yn cu plith; o r payers 
y gelwid hwy yn Achubwyr y bobl. Neb. 9. 27. 
Hawdd ö gallaſai'r 1 fel hyn dybygu y 
cytryw beth yrowan, mewn perthynas 1 jau y 
Rhufeimaid, I wahardd y tyb ymma, yr hen 
Brophwydi a gyhoeddaſant, Nele ay Frenin yn dy- 
fod attat yn llariaidu, Zech. ix. 9. yr hyn ſydd ar 
unwaith yn dadymchwel pob cyffelybrwydd i Gi- 
deon, Sam/on, Fephtha neu Farac. 

Oblegid hyn yr anfonwyd Joan, i hyſbyſu i'r 
bobl fod eu Hiechydwriaeth hwynt yn ymſefyll 
mewn rhywbeth arall, ſef yn y maddeuant o'u pecho- 
day. Luc. i. 77. Ac am yr un achos y tyſtia 'r 
Angel yn y lle ymma, mai oddiwrth gaethiwed, 
« gormes a 8 Pechod y gwaredai ein Hiachaw- 

wr er Bobl.” 7 a geiriau yr Apo- 


fol, 2 mddange/odd fel y dilea: ein pechodau ui. 
1 Joan i ill. 5. 


wn yn gyntaf, P yw'r Bebl y mae 
fe Aa — iddunt * " 


Yn jawn-weddog yr Juddewon oeddynt ; a'r 
Thain yr oedd Ef yn ymarddel fwyaf. N/m dan- 
forwyd i end at ddefaid colledig ty 2 Matt. xv. 
24. At ei eiddo ei hun y daetb, at ei gyd-genedl. 


Jean 


( 17] 

Joan 1. 11. Eithr pan nad oedd ei ſwydd ef mewn 
un lle yn cael ei pherchi mor lleied ag yn ei wlad 
ei hun, ac ymmhlith ei 1 a'r Juddewon 
ni fynnent mo hono yn Feſiab iddunt, o herwydd 
chwennychu oeddynt frenin tymhorol ar ae, 
(nid un hyblyg tua'r Rhaglaw Rhuftinig, fel y Te- 
trarchiaid, y rhai trwy weniaith a gadwent eu lle, 
eithr) un a'u gwnae yn ddedwydd trwy deyrnas 
ddacarol ffynnadwy: o'r pryd hynny allan dewiſ- 
wyd y Cenhedloedd, ie yr holl fyd, Yr deyrnas 
yibrydol. Ac ynawr y mae gan y gair hwn, ei 
Bobl ef, amgyrraedd fawr. 

Defaid eraill fy gennif, medd ein Hiachawdwr, 
y rhai nid ynt o'r gorlan hon; y rhai hynny hefyd y 
raid i mi eu cyrchu. Joan x. 16. | 

Nyni nid ydym o'r genedl na'r gorlan Juddewig, 
ond dacthom 1 mewn trwy Ras, ac mewn rhyw 
feſur ydym yn cyflawni eu lle hwynt. Am hyn y 
dywedir, Marc xvi. 15. Ewch ir Holl yd, a phre- 
gethwch yr Efengyl i bob creadur ; eithr C Luc. 
XXIV. 47+) gan daechreu yn Feruſalem. Ac yn yr 
Aau, i. 8. gorchymmynnir iddunt dyſtiolaethu 
yn Feruſalem, ac yn holl Judæa, a Samaria, ac hyd 
eithaf” y ddaear. 

Hyn ydoedd taer ddymuniad ein Hiachawdwr, 
gan ddytod o hono i fwrw tan ar y ddaear, iddo 
gael ei gynneu yn fuan. Luc. 12. 49. | 

Achubydd pob dyn yw Efe, 1 Tim. 4. 10. ond ei 
ffyddloniaid ydynt yn ei brofi, yn ei fwynhau, a'i 
jawn-ddefnyddio. 

Yr Apoſtolion a oſodant allan yr jechydwriaeth 
hon yn eu holl bregethau a'u ſcrifennadau, modd 
gall pob un, ag y ſydd a'i ſerch arni, gael hawl a 
gobaith ynadi. Canys yr Jeſu y Adferwr cyffre- 
Cinol yr holl ddynol-ryw, ar Fawn nid tros ein 

B 3 pechodau 


[78 ] | 
pechodau ni yn unig, eithr tros bechodau'r holl fyd. 
1 Joan ii. 2. Vr hen ganol-fur gwahaniaeth a ddat- 
todwyd, y gagendor a . i fynu, a'r rhai 
oeddynt ymmbell, a aunaelhpauyd yn ages trwy 
—_ Crit. Eph. ii. 13, 14. 

Nid y gwrthddywediad lleiaf yn y byd yw hyn 
Yr Scrythur, Joan xvii. 9. pan y dywed, mai nid 
zros y Byd y gæueddiai efe, ond tros y rhai a rodded 
3ddo, ei ffyddloniaid ei hun. Canys llythyr-cym- 
myn neu ewyllys diweddaf oedd hwnnw, a'i or- 
chwyl oedd y pryd hynny i enwi'r etifeddion ne- 
ſaf, a threfnu eu cynnyſgaeddiad rhagorfreiniol. 
Eithr ychydig wedi hynny, ar y groes, efe a go- 
fiodd nid yn unig ei eiddo ei hun a cedd yn y byd, y 
rhai a garodd efe hyd y diwwedd, onid hefyd ei 

hwyr, (Luc. xxiii. 34.) ei elynion, y 
3 o bechaduriaid, y treſedadauyr, ac a eirio- 
odd traſtunt. Eſay hi. 12. 

Y prawf cyntaf o wrandawiad ei eiriolaeth, a 
amlygwyd yn ei gymmydog neſaf, yr hwn trwy ei 

weddi ef o gablwr a drowyd yn gyfaill iddo. 


II. Yn ail, Pa Bechod yw hwnnw, y mae efe n 
wared oddiwrtho ? ; 
Mai nid peth da neu fuddiol i ddyn yw un math 
o bechod, pa bynnag a fo, nid anhyſpys yw hyn i 
neb; mae pob un yn ei deimlo'n ddigonol. Afraid 
yu gan hynny, yn y lle ymma, rifo holl rywiau 
Pechod ynol y Ddeddf, a gallwn yn unig ei der- 
fynu ar fyrr ynol yr Efengyl allan o Joan xvi. 9. 
Ang bredu yn yr Jeſu yw'r Pechod, lle bo dyn naill 
ai yn caſa ei Jachawdwr, Joan xv. 18, 19. neu, 
o herwydd ei dueddfryd cnawdol, heb fod ganddo 
yr. hyfrydwch lleiaf ynddo Ef a'i gymdeithas. 
Rhuf. vill. 7. 


Caſi- 


hy 
yo 
hy 
ſh 
T 
D 
Hh 
N 
P 
q 
1 
| 
I 

| 
{ 


19 1 
2 Caſineb yr anghredadyn a ymeſtyn cyn belled, 
t- Whyd onid * plant a gweiſion Duw, y rhai nid 


1 Wydynt angharuaidd ar nebrhyw gyfrif arall, eithr 
2) WH hygar a dymunol mewn amryw ran, yn cael eu ca- 
ſhau yn unig am eu bod mewn flafr gydag Ef. 
n Trum gennym ei weled ef; y mae efe yn ymhonni fod 
1 Daw yn Dad iddo ef. Doeth. Sol: ii. 15, 16. Cds 
'd Wl Hddwch gan bawb er mwyn fy env i. Matt. x. 22. 
Ni ddigwyddodd hyn yn unig yn yr amſeroedd 
Paganaidd, pan y dywedent, Vir bonus; ſed malus, 
quia Chriſtianus, (« Gwr da yw hwn neu hw, oni 
bae ei fod yn Griſtion :”) eithr felly y mae yr awr 
hon ynghanol Criſtnogaeth. Pob un a wyr, mai 
nid cled ydyw, pan grybwyllir am ryw un, Di- 
lynwr Jeſu yw efe! Pa cyn lleied anrhydedd, je 
pa gymmaint o wradwydd a gwatwor ſydd yn 
canlyn tyſtiolaeth Criſt ? | 
Yn wir nid yw tyfſtion yr Jeſu yn gofalu am 
hynny, oblegid y ſerch tuagat Groes Criſt, a'r 
dedwyddwch a fwynhant gyda'u Harglwydd, 
ſydd anwylach iddunt na phob peth arall. Gwy- 
ddant hefyd, y cafas Ef ei hun ei drin yn yr un - 
modd, mai Efe a gaſhawyd ac a erlidiwyd yn flae- 
naf neb, Joan xv. 18. ac nad yw eu gwradwydd 
hwy oll iw gymmaru a'r dirmyg a ddioddefodd efe 
yn ei fywyd ymma, (Ni wnaethom gyfrif o hono, 
medd E/ay yn enw'r Juddewon, dirmygedig ydoedd, 
a diyſtrraf or gawyr. pen. I. 3.) ie, a'r dirmyg 
beunyddiol y mae efe etto yn ei ddioddef gan y 
byd. Os Paul a achwyn, 2 Cor. xii. 15. Yr wyf 
yn caru yn helaethach, ac yn cael fy ngharu yn brin- 
nach: canwaith gwirach yw'r gair mewn perthy- 
nas i'n hanwyl Feiſtr, yr hwn ſydd yn blaenori. ym 
mhob peth, ac felly yn hyn hefyd. 


[20] | 
Canys yſtyried pob un, pa fath awydd egwan 
tuagatto Ef, tyb ac opiniwn ſal yn ei gylch ef, a 


fu gennym ni ein hunain o'n mebyd ; pa fath a- 
ddoliant lleſg yn y galon, pa faint o anniolch- 

rwch am ei Haeddedigaethau, pa ddirfawr ym- 
bellhid oddiwrth ei Iwybrau a'i eſampl ef, pa 
fraw ac ofn dirgel rhag y bobl a berthynent iddo, 
a fu mewn llawer o honom, a ninneu yn galw 
ein hunain yn Griſtnogion, ac wedi ein bedyddio 
yn ei Enw ef. 

Sylwedd Pechod gan hynny a geir mewn 
Anghrediniaeth, pa un ai trwy ddiofalrwydd, 
— ac ymneillduad oddiwrth yr pears y 
dengys hi ei hunan, neu onte trwy elyniaeth a 
gwrthryfel cyhoedd iw erbyn. 

Am y gweithredoedd drwg ſydd yn tarddu a- 
Nan, ac yn cael eu coſpi naill ai gan y gydwybod 
neu trwy'r gyfraith; ffrwythau ydyw rhain yn 
unig, ac arwyddion o'r lygredigaeth guddiedig a 
drygionus egwyddor y galon. Yna rhaid ymofyn 
am y pechod; ac ynol cyflwr y galon, y mae dau 
fat h ar ddyrion, rhai yn gwobl feirw, ac eraill yn 
fywiog. | 

Y rheini ag ſydd, ynghanol eu llygredigaeth, 
yn gwbl feirw a di-deimlad, ac felly yn eſmwyth 
ynddunt eu hunain, ydynt ambellwaith yn cael 

ir o fod yn wyr oneſt, Ilonydd, ie bucheddol a 
— gan fod ganddunt etto yſtyriaeth am 
Dduw a chydwybod. Ond nid oes ynddunt na 
naws na theimledigaeth o'u Prynwr, ac y maent 
yn ddichwant tuagat wir ddaioni. Mew perthy- 
nas iddo Ef, y maent hwy Lebddo, hynny yw, 
heb Dduw. Eph. ii. 12. 

Hwy a allant yſgatfydd ymma ac accw amcanu'n Wl 
dda, golygu at yr hyn ſy dda in cu meddwl, cael 

cu 


[2] 
u cynhyrfu trwy yſtyriaeth ar air Duw a nerth 
>ras ragflaenol, ie hefyd trwy ryw fyfyrdodau a 
heſymmau difrifol ; eithr hyn i gyd ni chytraedd 
dim pellach na'r ffanſi neu'r dealltwriaeth, di- 
anna drachefn, ac nid y cenhedliad o Dduw 
kdyw, o herwydd nad yw yn. parhau. Pe ei had 
F a fuaſai, diau yr arhoſaſai ynnom. 1 Joan iii. 9. 
'e all ddigwydd Ir. cyfryw ddynion, nad oes 
anddunt ddim caſineb yn erbyn teyrnas Criſt, 
ad ydyat yn rwyſtr iddi, ond yn hytrach yn wa- 
anaethgar, o gariad i'r hyn ſy dda; eithr eu calon 
a barha mor galetted a'r graig. 

Hawdd ydynt hefyd ivv hargyhoeddi, mai dy- 
nion gwael a llawn trueni ydynt; eithr anſefydlog 
w'r argyhoeddiad, ac y maent ar yr un pryd yn 


- Wcciog ac yn ddiofal, ni allant ymgodi yn jawn na 
d elpio cu hunain, ond ym marwolaeth yr arho- 
n Want. Er hynny y maent yn perchi'r gwirionedd, 
a Nu calon ſydd mewn coffa tirion gan ein Hiachaw- 
nr, ac felly pan welo efe ei amſer cyfaddas iw 
u Parwain hwynt i lwybr Gras, gall efe yn ebrwydd 


eu gwaredu; oddieithr iddunt ymfodloni yn eu 
yflwr preſennol, a thrwy hynny fethu yn refynol. 
Y rhai meirwon hyn ydynt naill ai yn rhinwe- 
ddol yn eu buchedd, ac yſgatfydd yn myned cyn 
belled o'r diwedd yn eu gau-dduwioldeb, (yr hon 
nid yw Satan yn ceiſio nadael,) hyd nis ymddan- 
goſant mewn dull o angylaidd yſbrydolrwydd: 
eu y maent yn ddrwg-fucheddol a cheryddus. 
Thai ymma, er eu bod yn byw ymmhob math 

d bechodau, etto nid cablwyr mo honunt, gada- 
want y da yn ei le ei hun heb daro wrtho, megis 
y gwnae Ffelics, (AR. xxiv. 25.) canys meirw 
ydynt i bethau yſbrydol, a'u hymddygiad gan 
mwyat ſy debyg Ir eiddo hwnnw, oddieithr eu 
| des- 


Yn ail, mae math arall o anghredinwyr, y 
rhai nid ydynt yn feirwon, eithr yn fa vrog ac yn 
gynhyrfiol ddigon, wedi eu hanadlu ag yſbryd y 
byd, a'u hennyn gan uffern, Jac. iii. 6. Maent 
yn dwyn arnunt ddelw Satan, a gelynion cyhoe- 
ddus, cyfrwys ydynt, dan rwym-ammod yn erbyn 
teyrnas Criſt ; ceifiant ei gwrthwynebu a'u holl 
nerth ac ym mhob modd, a chyfrifant ef megis 
yn ddyledſwydd crefyddol arnunt 1 eſtyn law yn 
erbyn gwaith gweinidogion yr Arglwydd ; a hyn 
a wnant, er nad oes iddunt lawergwaith na budd 
nac elw oddiwrtho, ond yn hytrach gwarth a 
chywilydd. Troſeddwyr peryglus yw y rhain, 
offerynnau Satan, ie yigatfydd merthyron er ei 
fwyn ef. Peth caled jawn yw eu gorchfygu a'u 
hargyhoeddi, o herwydd dwfn wreiddyn eu cy- 
feiliorni 3 ac felly os * yr achubir hwynt, 
mae'n rhaid i'r Arglwydd gymmwyſo moddion 
anghyffredin. 6 

Mae y rhai ymma drachefn naill ai yn rhinwe- 
ddol, megis Saul, yr hwn er ei fod 90 gynddei- 
riog, ac yn tybied ynddo 'i hun fod yn rhaid 
iddo wneuthur llawer o bethau yn erbyn enw'r Je- 
fu, a oedd er hynny yn ddifeius ynol y ddeddf: 
neu ynteu dynion drwg- fucheddol ydynt, ac 
ymmhlaid eu pechodau amlwg gwatworant ac ym- 
ffyrnigant ambellwaith yn erbyn y gwirionedd; 
mae'n drwm ganddunt weled gweiſion Criſt, o her- 
wydd eu bod yn argyhoeddi eu meddyliau hwy, Wl 
fel y dangoſir yn Ilyfr Doethineb, p. ii. 14, 15. ac 
Herodias ſydd yn eſampl yn y Bibl o'r peth. Mare 
vi. 18, 19. | | ba 

T 


— 


( 23 ] 
e Yr holl amrywiol bobl ymma ydynt yn anned- 
vydd, mewn cyflwr colledig, ag angen arnunt 
Waredydd iw wolglwydde alan o hono, os 
eithian y byddant a dymunant fod yn gadwedig. 


<< IL 


III. Eithr yn drydydd, pa beth a arwyddocceir 

rth y gair gwaredu ? 

Y mae yn arwyddo hyn, ſef cael ein cipio allan 
d feddiant y tywyllwch, a 'n ſymmud i deyrnas 
Jeſu Griſt. Efe a gyfyd y meirw i fywyd, a ddwg 
gaethion Satan i rydd-did, a gymmer ymmaith yr 
lyniaeth a'r anghrediniaeth, ac a gynnyſgaedda 'r 
galon a ffydd a chariad. 
Dir.yw, mai ein Hiachawdwr ei hun a raid 
Idechreu'r fath jechydwriaeth. Nid oes neb o'i 
lyſtion ef yn mynnu gan ddynion ddechren a 
hynnorthwyo eu hunain : eithr ein Hiachawdwr 


2 ro 


u ddywed fel hyn, My, a dynnaf bawwb attaf 5 
-u, (Joan xii. 32.) ac nid rhaid iddunt onid yn 
t, nig goddef eu gwaredu a'u cymmodi. Gweith- 


reda Efe bob peth trwy ei Vſbryd, ſef danfon tin 
ar y ddacar, tywallt ei gariad 1 bob calon, ie ad- 
enwi ag anadl bywyd y rhai meirwon. Ymma nid 
haid wneuthur dim ond bod yn llonydd ac ym- 


id rando ar leferydd yr Arglwydd, pan ddelo efe 
e- nghyfyl y galon gyda i nerth, gyda i dan, 
f: da'i reffynnau cariad, a chyda 'i Yibryd ; ac 


yna yn y fan nid ymgynghori a chig a gwaed, ond 
dod yn ufudd i'r ymweliad nefol. 


J; Mae Duw yn gweled, ynol ei anfeidrol ddoe- 
7- WW" incb, pa fodd I ymdrin a phob enaid. Mae'r 
y, WE m{crau, vr achoſion, a'r moddion mor amrywiol, 
ac fel nad ellir mo'u pennodi. Mae'r Arglwydd yn 


yftwrdd "2 un mewn pregeth, ag un arall gar- 
ret yn ei dy, ag arall yn yr heol, ag arall yn y 


maes, 


[ 24 ] 


maes, a thrachefn ag un arall ynghanol ei bechod, 


W 


Am hynny nid yw yn beth efangylaidd, i oſ od 


rheol bendant, pa gwrs neu yſtum a raid Yr enei- 
diau fod ynddo o'r blaen, na gofyn yn oeſtad yt 
un amgylchiadau wrth eu hadfywhad. Rhaid ga- 
dael hynny 1 rydd ras a doethineb ein Prynwr, ym 
mha wedd y dichon ac y gwel efe'n dda i gymme- 
ryd gafael ar eneidiau. £ 

Ynawr gan ei fod Ef mor barod trwy ei ras rag. 
flaenol i ymgyfarfod a phob enaid; felly mae hyn 
yn bechod creulon ac aneſguſodol, ſef i ddyn 
wrthdynnu ei hunan ynd6l, ac heb ymwrando ar yr 
Yſbryd glan, pan ddelo ef gyda 'i nerthoedd dwy- 
fol i weithio ar yr enaid, neu yn unig bod yn ddi- 
fraw ac yn ddiofal wrth ei ymneſhad ef. | 

Fe ddichon dyn golli munudyn, ar ba un yr 
ymddibynna llawer o ras a dedwyddwch, munu- 
dyn nas gall efe mo'i gyrraedd drachefn dros fly- 
nyddoedd ; canys ofer a fydd ei holl hunan-ym- 
gais, nes dycawelo'r Yibryd glan eilchwaith 
mewn trugaredd, yr hwn oedd yn y cyfamſer we- 
di cilio. Ao/. v. 15. 

Gan hynny mae'n anghenrheidiol, y pryd byn- 
nag yr ymddangoſo'r gwahoddiad graſuſol hwn yn 
yr enaid, i ddyn oſod pob peth o'r neilldu, 0 


* 


mwyaf pwysfawr yn y byd, na'r cyfryw ymweliad. 


rwydd gellir yn haws ail-ennill je'r negeſeuau Þ 


Ie a phettacch yn yr Eglwys, ac yn teimlo ya eich Wi 


calon fod yr Yſbryd plan yn dechreu pregethu 
yno; chwi a ddylech ddilyn cyngor Luther, ſef i 
adael rr areithiwr gweledig fynd rhagddo yn ei 
bregeth, a chwitheu roi cluſt i gynhyrhad gras yr 
anweledig yn eich calon, Fe ddylid yn dda ddal 
ſulw / ar hyn, fel na bo i neb attal na rhwyſtro 


gwaith 


1 25 J 
od Wraith Duw, eichr ei gadw a'i gynnal trwy we- 
ſodidi ac ymbiliau. * 


ei. Hyn a ellir ei wneud ar fyrr yn y galon, os ni 
ydd un cyfleuſdra arall, gan grio yn unig, Oh 
{rglwydd, trugarha wrihyf'! trugarhd rtf be- 
hadur!“ ac mae hyn mor effeithiol ger bron Duw, 
ne- hir weddio: canys ni lefaraſai My/es un gair with _ 
Dduw, Exod. xiv. 15. ac er hynny dywedir, Pa- 
g. Ny gæweiddi arnaf ? Eithr digymmell, diragrith, 
ya wyllytgar, a ffrwyth gras Duw, a raid i hyn fod; 
yn Ws amgen, dichon dyn rwyſtro ei hun ac eraill; 
yr yni a ddylem adael i waith gras gael ei rwydd 
y-. Nvybr, hyd nis bo'r gair a'n ffydd ni wedi eu cy- 
di- Mio a'u cyd-tymberu a'u gilydd. Heb. iv. 2. 
Nid oes ymma ddim rhagoriaeth i ddeallt- 
iaeth gref, doniau, gwrolder, na theilyngdod ; 
pa faint lai i ryw goegyn cymmen ſydd yn ceiſio 
>wibio a dringad tuhwnt i'r terfynau a oſododd 
Duw : eithr y cwbl a bwyſa ar rad drugaredd 
Duw, yn gyttunol a deddf Gras. 

Achos a ſylfaen pob gras ſydd iw geiſid yn uni- 
gol yn Haeddedigaethau ac Jawn Criſt. Efe yn 
ei ddirfawr ing a'1 rith gwaedlyd ar y Groes a raid 
fod yn bob peth 1 ni, ac yn unig achos ein hiechy- 
dwriaeth. Canys ar y Groes y taenellwyd Ef 
trwy ei fedydd gwaedlyd, iw gyſſegru yn Jachaw- 
dwr 1 holl fyd, ac yno ei Enw ef Jeu a ſeliwyd 
yd eithaf tragwyddoldeb. - : 

Am * y ſaw] a ddichon ddeall dirgelwch 
Crocs a briwiau Criſt, ni all fod arno fyth eiſie 
diddanweh nac ymwared, ie pe bae ef wedi bod | 
yn bechadur o'r ffieiddiaf oll; oblegid Jeſu a 
wnaeth aberth a jawn dros yr holl bechodau a fua- 
lai cyn hynny, a digonol hefyd dros bob pechod 
hyd ddiwedd y byd. Ar y grog y gwuaeth efe 

O megis 


[ 26 ] 
megis Cyffes yn enw'r holl fyd, pan ddywedodd, 
Oh Dad, maddeu iddunt ! a phan waeddodd allan, 
Gorphennwyd ] mynegodd trwy hynny y Gollyng- 
dod cyffredinol rr holl fyd. Y hwwn Hdd yn credu 
ynddo Ef, ni chondemnir. Joan iii. 18. 

Yn yr yſtyriaeth hon, nid rhaid i ni fod mewn 
pryder rhag na chawſai yr eneidiau eu dryllio yn 
ddigonol, a'u dwyn yn ddigon iſel am eu pecho- 
dau. Wrth dderbyn gras, anghenrhaid yw 1 
| bawb deimlo rhyw radd o Ddaroftyngiad, cym- 
maint ag a wel ein Hiachawdwr yn anghenrheidiol, 
ymmhlith dibenion eraill, tuag at ddofi a phlygu 
yr ewyllys, a pheri cyfnewidiad meddw]; ie, y 
prawf o feluſtwydd y cymmod a'r pardwn, a hel- 
pia 1 ddryllio'r galon fwy twy. 

Megis yn y dydd diweddaf ni ragflaena y rhai 
byw mo'r lleill a hunaſant ac a ddeuant o'u be- 
ddau, (oblegid y peth a brofodd y rhain dan far- 
wolaeth-yn araf ac yn ddiarwybod, a raid Yr rhai 
by fyned trwyddo mewn tarawiad amrant, ac yſ- 
gat: ydd gan ei ymglywed yn awchuſach wrth ne- 
wid:o eu llygredigaeth yn anllygredigaeth :) felly 
v g:1. rhai mewn munudyn neu ychydig oriau ar- 
chv.e thu hynny oll, ag y mae eraill yn ci deimlo 
dros lawer o ddyddiau neu flynyddoedd, oblegid 
toa amgylchiadau anchwiliadwy ynghlyn ag arwei- 
niad eneidiau, a'r rhwyitrau mewn rhai yn agos 1 
a orchfygol. Felly ri ellir appwyntio terfynau 
3'n Hiachawdwr ynghylch daroſtyngiad a gollyng- 
do | pechaduriaic, eithr rhaid ei adael yn Ilwyr iw 
duocthineb a'i ffyddlondeb ef, pa gymmaint o gy- 
ſtudd ac ingder a wel eie yn dda 1 bob un deimlo, 
a pha cya gynted y geill efe gyrraedd ei amcan 
ar hw ncu'r Wall, ww hargyhoeddi a'u hennill 


hu ; "up 
227 Yn 


\ 


id, [ 27 ] 

m, Yn ddiau hyn yw ei hyfrydwch ef, ſef i achub 
g- i waredu yn fuan. ele dy Frenin yn dufbd ar: 
du Wt, cyfiarwn ac Achubydd yw ef. Zech. ix. 9. Nid 


onno'r ffordd fwya dewiſol gan ein Hiachawdwr, 
ordeinio ir eneidiau ryw hir barottoad a ffurf o 
difeirwch ; eithr yn fynych ni ofyn efe onid un 
pair gwirioneddus o eigion y galon, ac yna gras a 
Idaw yn union, ac a'n gwared allan o'n holl he- 
hodau. 

A chan mai hyn yw'r trueni mwyaf, ſef bod heb 
affael ein Hiachawdwr na'i garu; megis yn y 
gwrthwyneb, nefoedd ydyw ar y ddaear, i fyw yn 
gras a Chariad Criſt: felly peth dedwydd yw, 
ad oes neb yn fwy awyddus nag Efe ei hunan i 
2glurhau ei hun i ni fel Jachawdwr, ac 1. ftoh 
Ffydd. Yn ficcr y mae efe yn dyfod Yn cyfarfod, 
ac yn dwyn jechydwriaeth i'n herbyn. 


7 . 


Ynawr, fel y mae'n arferol gennom 1 ſynn-fe- 
ddylio ar y pethau fy a thueddiad ganddunt i fod 
n fanteiſiol ac yn fuddiol i ni: felly nid yw ond 
ymmwys jawn 1 ni fyfyrio yn ddiſtaw ac yn ddi- 
frifol ar y matter preſennol ; mal y byddom un- 
waith yn abl, trwy ein profiad ein hunain, i ddy- 
wedud, Efe a ddichon yn gaubl jachau, Heb. vii. 
efe a ddichon waredu pawb ar a ddel atto. Ah ne- 
gaf, medd y Pſalmydd, yr hyn a wwnacth Efe ibn 
benaid. Pſ. \xvi. 16. 


F IRE OO OE 1. Od 


[ 28 ] 
NN XOX NOOR OOO 
Y tridydd Ymadroad. 


CRIS'TE 


YNT a gaw/om y Meſſias, yr hyn &i ddeong! 
FW, 3 Criſt, Joan i. 41. Neu, iw gyfiei- 
thu i'n hiaith ni, yr Enneiniog. 
Yr Enw hwn a gafodd Ef eiſioes yn yr hen De- 
ſtament. ac roedd e' erioed megis ennaint ty vallte- 
dig ir ffyddloniaid. Can. Sel. i. 3. 
Rhaid iddo ef yn oeſtad gwblhau ei waith yn 
gyntaf megis 7e F4 ar bob EX wedi hynny y 
prawf hi Ef hefyd megis Criſi. Ar ol y cyfranniad 
O ras yn. ei Waed ef, gwneir ni hefyd yn gyfran- 
nogion 0'1 olew offeiriadol, P/. cxxxiii. 2. Or en 
neiniad, 1 Joan 11. 27. 
Yr Eaw Jeſu yw ei briodol enw perſonawl ef, 
yr hwn a ddug Ef megis un o'n cnawd a'n gwaed 
ni; ac y mae'r enw hwn er lleſhad i bob dyn, 
3 cyn farwed, cyn glafed, mor druenus a 
phechadurus ag y mynno, er hynny trwy'r eng 
ymma y dichon ac y dylai pob un as Pits 5 by- 
wyd ac jechydwriaeth. Eithr yr enw Criſt, enw 
ei Swydd ydyw, ac a berthyna yn unig er budd ir 
rheini ag ſydd eiſioes wedi eu e A ac yn ei- 
ddo ef yrowan ; y rhain, trwyddo ef megis Arch- Wl 
offeiriad, a enneinir yn offeiriaid i Dduw. Yr enw Wl 
Jeſu ſydd yn colinind fy Eiriolaeth gyffredinol ef 
dros bechaduriaid ar y groes, Oh Dad, maddeu idd- 
unt: ai enw Criſt yn cyfatteb iw 3 - 
W 


* * 


f >... WP 
veddaf a'i lythyr-cymmyn yr hwn a wnaeth ef 
WS yda'i Dad, ym mha un 4 mae e'n ymbil yn unig 
Iros y rhai a roddaſai y Tad iddo ef, ac nid dros 
byd. Jo. xvit. 9. | 
Y mae'r Enw ymma yn barchus ac yn bwysfawr 
awn; canys y Tad ai /eliodd ac ai ſancteiddiodd ef 
r hy wn. * vi. 27. p. x. 36. Efe a'i hor- 
deiniodd ef i fod yn Arglwydd ac yn Griff. Act. 
i. 36. Na chyffrowch mo hono, oblegid y mae fy 
wv ynddo Ef! fal hyn y dywedpwyd yn yr hen 
yfammod, Exod. xxiii. 21. Pa faint mwy y 
greſyndod i weled Enw Criſt yn y dyddiau hyn yn 
ael ei ddibriſio a'i gamarferu; a'r holl rai hynny 
a fuont hyd yn hyn yn dwyn ei enw ef, ac etto 
eb yſtyried mo"1 deilyngdod, a fydd arnunt yn 
ddiau gywilydd mawr ger bron ei wyneb ef, ie a 
chryndod o Na eu ſarhad. | 
Pob un o honom o elwir yn Griſ;“ er nad 
ydym gan mwyaf yn haeddu mo'r enw hwnnw. 
Dylid galw y cyfryw ddynion yn Griſtianogion, yn 
ddilynwyr Crefydd ac athrawiaeth Criſt, y rhai ſy 
oddiallan yn ei gyffeſu Ef ac yn pleidio gydag ef: 
ac yn wir y titl ymma a fyddai nid yn unig yn 
gymmwyſach na'r enw dwys-barchedig arall, eithr 
mae hefyd wedi ei awdurdodi er ys talm o am- 
er; canys y Prif-ffyddloniaid a alwyd felly gan 
y Paganiaid oddiwrth Awdwr a ſylfaenwr ea cre- 
tydd, Ad. xi. 26. (Sea genero/a Chriſti nobilitat 
Vros, medd Prudentius.) 


1 r 3 Ond 
1 — — 

ef y jaith yr Ellmyn y mae dau air i arwyddoccau un a fedy- 
J. daiwyd ac yn profjeſu'r Had Griſftnogol. y naill fel pe gal- 


ro ch y dyn ei bunan yn Griſt, y lla fel pe d,wvedech Cri- 
gion; ar fer rha-n jy feoyaf i mn dai. 
ddan beuryddial, 


Ond h * 

etto, er hyn i gyd, gwir yw fod yr enw. 
Criſt yn perthyn nd 1 Ne be Pen, Ie be ae- 
lodau, os gwir gelodau ydynt. Bu i rai dynion 
ba neillduol gymmeryd yr enw ymma attunt eu 
wunain ; ym mba yſtyr y dywedant ddarfod i L. 
ther unwaith lefaru am dano'i hun, © Criſt ydwyh,” 
hynny yw, cyfrannog o'r enneiniad.] Bu hefyd 
amſer, pan yr ymddadleuwyd lawer ynghylch y 
2th, a phan galled clywed rhai pobl yn gorfo- 
eddy ac yn bloeddio 'n gyhoeddus ar bob tro, 
« Criſt wyft;” pa fail oedd ganddunt, a amly- 
gwyd wedyn yn ddigonol. Y ſawl a fynn mewn 


Foren fod yn gyfrannog o enw ei auen | 


dir yw, rhaid iddo fod yn abl i ddywedud £yda's 
un cywirdeb, By yay, etto md my, ond Crift 
Had yu byw yunefi. Gal. ii. 20. Diammeu yw, 
mewn yſtyr cyffredinol, fod yr de yn cael ei 
galw yn Griſt yn y Scrythur: Fel y ma&r corph yn 
un, ac iddo aelodau lawer, a hall aclodau'r un corph, 
d Bont lawer, ydynt un corpb ; felly y mae Criſt be- 

Had, (ſef yo ei 8 1 Cor. xii. 12. Ac nid 
 yw hyn ond jawn: Hon à elwir gwraige, (yn yr 
Hebraeg, Ijha,) oblegid © wr (1þ) y cymmerwyd 
hi. Gen. ii. 23. 


Yr Enw hwn ſydd mor dderchafedig, nas gall 
neb lefaru yn deilwng am dano, ac mae un yn ba- 
rod 1 betruſo, onid gwell a fyadai tewi yn IIwyr, 
a gadael i bob cymmal grynu o barch iw gydry- 
chioldeb. Nid wyſi yn abl 1 ddatgan Enw, a gyn- 
nwys ynddo gynnifer o ddirgeledigaethau, do- 
niau, ſwyddau a bendithion. Yn wir, enaid ſy'n 


adnabod yn jawn enw Criſt, ni all hi lai nag 


ymoſtwng ei hun etto yn fwy mewn llych a lludw 
ger bron gorſeddfainge ei Fawrhydi; a bod mal 
| pettae 


W wo wt iD ©. 


* 


| 1 | . 
pettae hi wedi ei chymmeryd o fonwes yr Je, 
a*; bwrw i lawr wrth draed Mas y Crift, trwy 
ee 1 a dyfnaf adnabyddiaeth o'i hannhei- 
lyngdod. 
f Criſt ſydd yn arwyddoccan yr Enneiniog mawr. 
Y mae Efe yn meddiannu pob peth — * yn- 
ddo? i hun, ac yn y gradd a'r modd godidoccaf, 
ag yr oedd yr holl rai a alwyd yn Enneiniog yn yr 
Hen Deſtament yn ei feddiannu. Yr oedd tri 
math o Wyr cyſlegredig yn arfer cael eu hen- 
neinio, ſef Brenhinoedd, Offeiriaid, a Phrophwy- 
| di Duw. Ac y mae ein Criſt ni yn arddel y tri 
enw ymma, a'u ſwyddau; canys Efe a elwir, 
; Yn gyntaf, V Brenin ag mae Duw ei hun yn ei 
| c/o. Pf. ii. 6. Brenin 22 a Thywy- 
ö ſog y brenhinoedd, yr hn ſydd yn goſod brenhi- 
| noedd. Datc. i. 5. xix. 16. Dan. ii. 21. 
ö Tn ail, Vr Offiriad ynol urdd Melchizedec, yr 
N Arch-offeiriad megis Aaron. Efe ſydd yn creu 
holl wy Duw. Datc. i. 6. 
Yn dd, V Prophwyd galluog mewn gwei- 
thred Pg Air, (Luc. xxiv. 3 Y D — 
{ oddiwrth Dduw, Henafgwr yr henuriai 540 yn 
lywodraethu 'n dda ac yn poeni yn y gair a'r 
athrawiaeth, Cyn-ferthyr y Cyfammod newydd. 
v Uieill ni feiddiant ddywedud dim, onid y pethau 
. a weithreda Criſt trwyddunt. Rhi,. xv. 18. 


I. Ynddo 'i hun, Brenin yr holl Fyd yw Ef. 
Ei lywodraeth ef ſydd yn 3 pob peth a 
dywyſir trwy ei anadl ef, hyd yn oed bwyſtfilod y 

maes. E/ay Ixiii. 14. Mae efe yn cynnal pob 
peth trwy air ei nerth, Heb. i. 3. Holl Ddynol- 
ryw ſydd yn byw, ac yn ymſymmud ac yn bod 
ynddo Ef. Act. xvii. 28. Dir yw i bob ge 

| Waſa- 


* 
V 
| 
e 


[32] 
waſanaethu ef; a hyn oll 705 ganlynol 'r gogoni- 
do 


ant a'r mawrhydi ag oedd i 
d. Joan xvii. 

4 8345 — ef oddiwrth y Tad ir byd 
hwn ni arfaethwyd er mwyn teyrnfraint fydol, 
eithr Teyrnas yn nghalonnau dynion. Am hynny 
nid yw mo'n Hedd-frenin ni yrowan yn nheyrnas 
ei Groes yn ymarferyd a'r nerthel aweithrediad 
hwnnw, trwy ba un y dichon efe ie ddaroſtung pob 
peth iddo ei hun. Phil. iii. 21. 

Y mae ef yn dioddef yn ei blant, pan y delo am- 
ſer arnunt hwy i ddioddef. ny weithiau y 
pryd hynny, mal pe bae'r annuwiolion a Satan eu g 
tywyſog yn rhydd i wneuthur y peth a fynnent, ac 
megis pe darfyddai am Griſt, a; bobl ef a faent Wi © 
wedi eu bwrw i lawr yn llwyr. Canys nid yw ef WW * 
bob tr6 yn troi heibio ddioddefiadau ei blant ; efe Ml / 
ei hun a ddioddefodd, a't deyrnas yn yr  amſer pre- 
ſennol ſydd ac a barhà yn deyrnas y | 

Gwir Griſtnogion gan hynny ni cheifiant trwy | 
foddion, trwy olud, anrhydedd neu allu, oche- 
lyd dioddefiadau ſy'n bygwth hwy eu hunain. 
Nid yaw'r gavds yn favy ul Arghuyadd, b. xv. 20. 
A arbed yr Arglwydd ddangos ei nerth, eithr ei 

gadw dan encil; felly hefyd Thad iw / ddiſgyblion, 
padeveh eu bod yn dywyſogion neu ar Iwyddi ' I 

yd hwn, ddyſgu er mwyn ei anrhydedd a; athra- 
wiaeth ef i fyw dan erlidigaeth. Kithr pan ddelo 
momentau, lle y mynn yr Arglwydd orphen rhyw- 
beth trwy ei weiſion, ac nid yn unig amynedd, eithr 
Had (hynny yw, nerth) y ſain ſydd iw —_—_— 
yno ni ddicl on dim eu gverchſefyll, rhaid 
rhwydd-deb iddunt ym mhob peth, a gorfydd ar yr 
holl greaduriaid, ie yr wrthblaid ei hunan, gyn- 
northwyo cu gwaith yn yr Arglwydd. 


gyda'r Tad cyn bod 


Mae 


k AA. Mt rr... * — — 


[38] 

Mae llywodraeth ein Brenin ni yn ddoeth ae 
yn rhyfeddol, a dylem yn oſtyngeiddiaf arſwydo 
ei dyfnder. Rhaid i bawb yn y diwedd ymoſtwng 
a phlygu i lawr wrth ei draed ef; canys Efe er 
hyn i gyd ſydd 1 fod yn Frenin ac yn Farnwr ar yr 
* fd, a dir yw, rhaid i bob glin yn y nefoedd, 


r y ddaear, a than y ddaear ymgrymmu ger ei 
* ef ryw amſer. 


II. Ei enw Arch-offeiriad ſydd hefyd yn fawr- 
hygus jawn 1 ni. Canys felly yr ordeiniwyd Ef i 
fod yn Gyfryngwr cyffredinol, Prynwr ac Eiriolwr. 
Mae Efe yn dihuddo droſom, ac yn puro pob peth 
ai Waed. Arch-offeiriad ydalen yw ef, 1 avneuthur 
commod dros bechodau'r bobl. Heb. ii. 17. a thrwy 


un Offrwm y 2 efe yn dragauyddol y rhai a 
ſanteiddier. Heb. x 


Y mae ef yn iel 400. Heb. vii. 25. ac th 

ein dangos iw Dad fel rhai a fodlonodd efe am 

nunt, gan dalu a phaſſio ei air droſtunt. A 

ddwg yr Yibryd glan ein gweddiau ni ger — 

Duw, Efe a'u gwna yn deilwng trwy ei eiriolaeth. 

A lle y dywed 2 erydeda ran y Gredo, fod 
A glan yn maddeu i ni ein pechodau 

unydd yn helaeth,“ nyni a wyddom mai er 

mwyn ei end Ef y maddeuir pechodau 1 ni. 1 70. 


6.2.42. 


Erein bod ni wedi ein cynnyſgaeddu a gras, et- 
to mae arnom angen beunydd am ei Waed a'1 ei- 
riolaeth ef; oblegid fod ein holl weithredoedd go- 
reu ni cyn llawned o leſgedd ac o ammherffeith- 
rwydd, fel ni thalant ddim hebddo Ef. Mae ar- 
nom eiſieu ei eiriolaeth ef yn oes oeſoedd, mal y 


byddo 88 wrthym o'i herwydd Ef; 


canys 


[ 34 ] 


canys nid oes, ac ni fydd byth, ynnom ni ein hu- N 
nain ddim haeddedigaethol. A 


Ei Waed , ſydd yn llefaru yn gadarnach, a Hue 
prethau eo nd cid Abel : canys gwaeddodd 
hwnnw am ddial vn erbyn ei frawd; eithr gwaed 
Crift a gria am drugaredd ir rhai ai tywalltaſant 
y pryd "hynny, ac i ninneu, y rhai, (gan tod D 
pawb o honom wrth naturiaeth yn elynion ac yn 
groeſhoeliwyr iddo,) a gyd-dywalltaſom ei Waed . 
ef, mor wired ag y cyd-bechaſom yn Adda, ſef , 
trwy ei fod ya ſicer / gwnaem ni yr un peth, pet. 


tae & heddyw iw wneuthur. My , myf a'm-gor- “ 
thrym bechodau, fa 
Il 

A barodd yr Hell pyſtudd, 4 | 


Ar bag fa ar dy yſewwyda, 
Ar ing a gefaift Ti, fy Nuw! 


O'r hyn lleiaf, buom mor oeredd ein bryd tuag at 
ei Waed ef, ac mor galed a dideimlad o'i barthed, , 
a'r cerri 

Gan by nny fe weddai yn dda 1 ni ymoſtwng ein 
Hunan, a pherchi ei Rad ef megis Gras fawreddus 
Jawn, yr hon hefyd a ddylem ei cheiſio ac ymorol 
am dani trwy hirz2th brvd ac awchus. 

A'r gras ymma nid allwn fyth mo'i chyrhaeddyd 
trwy un weithred, nac ymboeni, nac ymroad, nac 
atgyweiriad o'n heiddom ni: eithr rhaid i ni grefu 
am dani gyda dagrau er mwyn trugaredd Duw ei 
hun, a hynny mewn iſelder dibaid, a chydag holl- 
ol wrthodiad a ffieiddiad o'r cwbl a fuaſem ni ya 
pwyſo arno am gyfiawnder ac jechydwriaeth heb- 
ddo Ef. Rhaid i ni roi yr anrhydedd i 1 ras a Hae- 
ddedigaethau Criſt, a bwrw ein hunain i mw 0 

=_ 


35 ] 


flaen teyrngadair ei ras ef megis pechaduriaid 
gwael a thruenus, y rhai ni allent gynnorthwyo eu 
hunain, ac ni wyddent un ymgeledd arall yn yr 
holl fyd ; ac yna ei deyrnwialen ef a eſtynnir allan 
tuagattom. Eh. v. 2. | 


III. Efe hefyd vw'r Dyſgawdwr mawr oddiwrth 
Dduw, yr hwn ſydd yn urddo yr holt weinidogion 
craill a gwir brophwydi Duw. Efe ſy'n dodi gair 
Wy gvirioncdd yn eu geneuau hwynt; efe ydyw'r 
Amen, y Ty Hdalen, (Dat. iii. 14.) ie'r cyntaf- 
anedig o'r tyſtion, a'r Gwirionedd ei hun. 
Llefarodd efe, pan oedd ar y ddacar, gyda'r 
fath orddygnedd, hyd onid oedd y calonnau yn 
lloſgi, Luc. xxiv. 32. a rhaid iddo ef etto beunydd 
dywallt allan ei Y{bryd a chyd-weithio a'r gair. 
Nid yw Ef yn cymmell neb i dderbyn ei Efen- 
eyl, eithr mae meluſdra ei ras ef yn gwahodd yr 
eneidiau, au trueni eu hunain yn eu gyrru, hyd 


Wis gorfyddo arnunt ddyfod atto ef. Pregethwr 
f 'r tlodion yw efe. Matt. xi. 5. 

5 Gwyr gwreng digyfrif a fuont hefyd erioed yn 
- offerynnau cymmwyſaf iddo ef: ar ſaw] a wran- 
u 


dawant arno, rhaid iddunt oſod eu doethineb o'r 


ol Wncilldu, a bod megis plant bychain. 
« Eithr pa beth bynnag ydyw Ef, hynny hefyd a 


eyfranna ef iw blant; ac Efe au gwna hwynt yn 
fu Wirnhinoedd, offeiriaid, a phrophwydi. Hwy a 
gant yr urddas i wiſgo ei olew a'i {el a'i enw ef; 
U- am hynny eu ſwydd ydyw, gogoneddu a chyhoeddi 
Ju rophwyd digymmar hwnnw, a fu yn Athro 
b- iddunt. 
Fel ag y mac'r gwr, felly y bydd ei wraig: Vr 
Eglw. s nid ces ddim ynddi ond brenhinoedd, y 
rhai, 


[ 36 ] 
rhai, er eu bod dan gel i'r ſynhwyrau oddiallan, 
er hynny dygant oddiamgylch mewn gwirionedd 
work holl fd ryw wrthlewyrch o'u Harglwydd 
a'u Pennaeth. 


Daroſtyngedig ydynt i bob dyndl ordinhad neu 
awdurdod o herwydd yr Arglwydd ; (1 Pet. ii. 13.) 
eithr eu hyſbryd ſydd wedi ei dderchafu uchlaw 
pob math o warrogaeth, i'r rhydd-did hwnnw a 
ganiatta Mab Duw, (Joan viii. 36.) * un al 
rhyddion ai caethion a oeddynt ynol eu 
ſaidd o'r blacn. 5 

Y maent yn Hheolseyr hefyd ar en hyſoryd eu IA. 
nain, ſef y meddwl. Dibar. xvi. 32. Dyn heb 
Griſt ſydd yn gaethwas iw falchder, iw fuſtl, i 
awydd, iw drythyllwch a'i anlladrwydd, iw gy- 
bydd-dra, iw ddiogi, ac ni eill mo'u gwrthſefyll, 
eithr lluſgir ef ganddunt megis mewn cadwyn o'r 
naill anffawd i'r llall. Ond y ſawl ſydd yn Nehrift, 
a orchfyga hynny i gyd, ac a geidw fel ymmerodt 
ei holl anwydau dan llaw; ni feiddia ef bechu 
mwyach, a phe beiddiai, etto nis gwnae. 

Y mae aelod i Grift yn edrych ar ſancteiddrwydd 
a chyfiawnder buchedd megis rhyw ddedwyddwch 
mawr, megis cymmvynas i ni ein hunain. Ffydd 
yw ei ddyledſwydd, megis anian a melusfwyd yw 
ſanQteiddrwydd. Pan y bo eraill yn ymdaeru a 
phechod, yn ymladd a'u trachwantau, ac er hynny 
yſgatfydd yn cael cu maeddu ganddunt, ynol dar. 
luniad galarus Paul, Rhuf. vii. ſicer yw gan aelod 
i Grift, yn gymmaint ag nad yw marwolaeth 
mwyach yn digwydd iddo fel cyflog pechod, (- 
peth Hdd ciddo chæui, pa un bynnag ai bywyd ai an- 
Leu, 1 Cor. iii. 22.) yn gymmaint a'i fod wed 
diange allan o gacthiwed a magl y ddeddf, (ſef 
mewn perthynas iw gwerdid hi, mai grym ow 


ri dina- 8 


nm A oo ww naar © &@ -£ 


( 37 ] 
pedd hi, Rhuf. viii. 3. 1 Cor. xv. 56. RHV vii. 8.) 
freer yw, meddaf, ganddo, y caiff y naturiaeth be- 
hadurus ſy'n guddiedig yn ei gnawd ef, ei ſathru 
an draed trwy'r gar Ileiaf oddiwrth Dduw, fel na 
Iyfaſo ymgryt hau na rhwyſgo eilchwaith, os nyni 
ein hd a chydbleidiun a hi. 4 
Criſtnogion ydynt hefyd yn offeiriaid i Dduw 
ac fe berthyn iddunt rodio bennydd yn en glan- 
viſgoedd cyſſegredig, a derchafu dwylo ſanctaidd 
heb na digter na dadl. 1 Tim. ii. 8. Hwy a 
ymegniant 1 fod yn ddiyſgog ac yn wrol, ac i gadw 


„eu hunain yn ddihalog ym mhob peth, ac ymlan- 
V 8 hant yn Ngwaed Crift, oblegid eu bod yn dwyn 
i lleftri 'r Arglwydd. E/ay lii. 11. 
4 Prif ddyledſwydd eu hoffe iriadaeth ydyw, dwyn 
l, yn waſtadol marwolaeth ac aberth eu Prynwr yn 
'r WY cu calonnau, a myned i mewn yn ddiwyd Yr 
t, cyſſegr i weddio. Eu gweddi nid y yn ſefyll 
ir mewen hir ffurf o eiriau gweigion, nac mewn araith 
wv By fanylaidd ; och Dduw! rhaid fed canwaith mwy 
mewn yftor ac yn berwi yn y galon, nag a ddi- 
«i clion dyn ei draethu. Nid pregethau yw gwe- 
1 Wi ddiau: nyni a ddylem hefyd weddio ynghanol ein 
0 gorchwylion, bob awr ac ennyd. | 
w 


Y mae etto un pwngc. Offeiriaid i'r Duw byw 
ydym ni: am hynny mae'n ddyledus arnom beu- 
nydd 1 reddi ein cyrph yn aberth byw, ſanctaidd, 


. commcraduvy gan Dduww. Rhuf. xii. 1. 

Y ſaw] a ddyſgodd y ddau waſanaeth ymma i 
m Dduw hyd 5 bywyn, y fawl a ddichon æveddie, ac 
2 ddichon hefyd /an&eiddio ei hunan gorph ac 
- enaid i'r Arglwydd ; ni bydd anhawdd ir cyfryw 
a BY uni fod yn dyſt hefyd dros Dduw, a phrophwydo. 
: Nid rhaid iddo chwilio lawer am ciriau, o her- 


— 
Ce 


wydd fod y galon ci hun yn llawn o'r peth. « 
— — | Mae 


- — » 2 


[38] 


Mae rhai yn profi oddiwrth hyn, ſef mai offei- ij; 
riad yw pob Criſtion, y gallant hwy hefyd athraW.” 


wiaethu : ond nid dymma 'r rheſwm cymmwyſaf. WM; 


Gwir yw, gwefuſau 'r offeiriaid gynt a gadwai wy: fia 


bodaeth, Mal. ii. 7. ond etto nid athrawiaethu oedd 
eu gorchwyl priodol hwynt. Gwahanredol oedd 


ſwydd y tyſtion neu'r prophwydi oddiwrth ſwydd — 
vr offeiriaid, er bod yn eu plith rai o ach offeiria- * 
dol, megis eraill o ach frenhinol, ac eraill o iſel 


radd. Canys *roedd ganddunt yſgolion prophwy- E 


di, Ile y parottoid yr yſgolheigion i fod yn ddyl- = 


gawdwyr; ac ymma nid oedd ragoriaeth i un tyl- 
wyth mwy. na'r llall, eithr offeiriad fel Zacharias, 
tywyig megis £/ay, a bugail gwartheg mal Amos, 
yr oedd iddunt eill tri hawl Pr yſgol. Am y Criſt 
nogion, cenhedlaeth briodol ydynt, prophwydi 
* i gyd, a phlant y cyfammod, wedi eu hor- 
inio i Hnegi rhinweddau yr laun a'u galkwodd. 
1 Pet. 1.9. A'r gras a'r dawn ymma a rag-adda 
wyd yn yr Hen Deſtament i'r gwrengaf, /r g ei. 
fen hefyd ar merauynion. Joel ii. 29. 
Eu tyſtiolaeth nid yw yn ſefyll mewn rhyw 
ffraethineb ymadroddus, neu mewn attebiad 0 
weſtiynau dyrys; eithr yn hyn, ſef pan gyfar- 
Hodont ag eraill, ddeclario o honunt yn unig pa 
beth yw teimlad ac yRad yr eneidiau hynny y. rhai 
a brofaſant gras ein Hiachawdwr, a pha un yw' 
ffordd hawlat ac unionaf i gyrhaeddyd yr unrhyw. 
Ond ni ddylent lefaru ddim mwy na'r hyn a bro- 
faſant eu hunain, a'r peth y maent hwy yn bur 
ficcr o hono, rhag iddunt wneuthur niwed, 2 
cham-arwain yr eneidiau yn lle eu dwyn ymlaen. 
Peth moliannus yw gweled yn y dyddiau hyn 
brophwyai a thyſtion yr Arglwydd, y rhai nad ocs 
iddunt ymma na gwobr na chyſlog, onid dirmy 
yſpeih 


1 30 J 
yſpeiliad o'r pethau oedd ganddunt, peryęl am eu 
brave, ie a phob peth caled i ddyn a gwrthwyneb- 
i natur. Hyn ſydd yn dangos fod yr Arglwydd yn 
fiwr 0'i weiſion, a hwythau yn ſiwr o'u Meiſtr. 


** 

Chychwi blant Duw ! pobl enneiniog ac urdda- 

F ſol ydych : eithr bwriwch eich hanain 1 lawr wrth 
draed Criſt, ymgrymmweh yn ifel ; oblegid chy- 

7 chwi a gawſoch ras, ac a wnaed yn gyfrannogion 


o hono Ef, y mae gennych chwi enneiniad oddiaurth 
y Sanfaidd hwnmw, a chwi a wyddoch bob peth. 
1 Joan ii. 20. 

Eithr chychwi oll ar ſy etto heb wybod dim am 
y Prynwr ymma, ac i ba rai y mae'r Jeſu etto yn 
ddyn dieithr ; pa leſhad a fydd i chwi o ragrith ? 
Pa'Enw a ydych chwi yn ei ddwyy och amgylch ? 
Os yn ofer y dygwch ef, enbyd yw am eich ei- 
nioes: Canys nid diexog gan 5 Arghkwydd yr haun a 
gymmero ei env of yn fer. Exod. xx. 7. 


CCC 
Y pedwerydd Ymadradd, 


GwIR Dpuw, CENHEDLEDIG GAN EI DAB 
ER TRAGWYDDOLDEB. 


ID ydym ni ymma ar fedr ymbyngcio a 
halen yn helaeth Dduwdod tragwy- 
ddol Criſt, yn y modd a ellid yſgatfydd ei ddiſ- 
5 gwil. Mynegwn yn unig rai amgylchiadau tra- 
2 gwerthfawr o'r unrhyw, a ddatguddl 1 ni. 


i 4 D 2 Yr 


phortreio'r cyfryw bethau i yſgolheigion, ag a 


40 


Vr achos naturiel, paham nad ym ni'n dewiz 
ymyrryd llawer a'r cyfryw ymddadleuon, (er y 
tebygir yn gyffredin eu bod hwy yn bur anghen- 
rheidiol,) yw hyn yn gyntzf, ſef nad oes ar y peth 
ymma eiſieu naws o brofiad nac eglurhad. 

Nid rheidiol ydyw rhoi prawf ar y wirionedd 
hon, o herwydd ei fod yn beth mor ynfyd anghre- 
du mai Duw (fel ei Dad) yw Jeſu Griſt, os yy 
Ef-yn Fab Duw, a phe bae rhyw un yn ammeu 
Mnghyich un a genhedlwyd gan ddyn, a gan- 
yds gan bawb mai gwir ddelw ei dad yw 4 1 bu 
a gydnabyddir felly gan ei dad ei hun, pa un ai 
gwir ddyn, meddaf, yw hwnnw ? -I arddangos 
Duwdod Cxiſt, nid rliaid ond edrych, a ydyw Ef 
yn cael ei alw gan yr Yſbryd glan yn Fab Dun, 
yn unig anedig Fab Daw, Wedi hynny, (i ail 
adrodd yr hyn a ddywetpwyd eiſioes) heb ddim 
wed ymmhellach, Duw ydyw Ef mor ddiau, o 

erwydd fod ci Dad ef yp Dduw, ag y mae plen- 
Pf dynol yn ddyn, oblegid fod ei dad ef yn 

yn. 
Gan hynny ni fyddai ychwaith ymbyngcio ys- 
ghylch y th * hang * bae . ein 
dealltwriaeth mor gyfan a phan i'n crewyd ni, ac 
na fae trwy oſer-gelfyddyd wedi ei ddyryſu eyn 
Þelled, hyd y bo arnom ynawr eifieu a eſponiad 
ar y pethau mwya goleu, a bod goſod i fynu 
adylgeidiaeth bennodol (a elwir Logic neu'r Re- 
ſymmeg,) i gyfarwyddg'r deall, ac i agoryd a 


* 
— ⅛ͤ ß ˙ , , ¾˙ UW. ex. — 2 


ddichon pob hurtyn eu deall heb ddim agoriad, 
onid yn unig eu gwrando] yn ddifrif. Yn y 
wirionedd gyſſagrlàn hon, ynghylch pa un yr ydys 
yn cyfciliorni ac yn honcian cymmaint 7 * a 

cnraw, 


| EEE 
raw, tra-anghenrheidiol yw 1 ni ddychwelyd a 
hanlyn öl y ſynniadau ſymlaf a mwya naturiol. 
na cawn yn fuan ? wybyddiaeth 1 hon, 
7 


ſef mai unig-genheadledig Fab y Tad ( 
ef) yw Efe cy yr holl oefoedd. | 

Ail reſwm paham na ddylem ymbarlio ynghylch 
Duwdod yr Jeſu, yw hyn, ſef i ochelyd pob math 
o ymadroddion anaddas, y rhai nad ynt i cael yn 
ngair Duw, ac a chwilir allan gan ein ſynnwyr 
cbddall ni, er eſponio mewn geiriau parablus y 
peth na ddylai je ein meddyliau fyth anturio' 
arno. 8 

Pavy a gadarnhaodd Holl derfynau'r ddatan? beth 
ywv ei enw ef, a pheth yw enau ei Fab, os gwyddoſt ? 
Dihar. xxx. 4. Nid ydym ni yn cael attebiad 
eglur i'r cweſtiwn ymma yn yr Hen Deſtament; 
ond yn y Teſtament Newydd, Criſt ei hun a ettyb, 
Luc. x. Matt. xi. Ni edwyn neb y Mab, ond y Tad. 
Felly ni allwn wybod dim am dano, ond yr hyn a 
ddywetto Efe a'r Scrythur lan i ni, megis a 
mae yn ſerifennedig, ac iw ddeall alſan o'r Gair 
yn y modd mwya fyml, ynol y grym a roddes 
Duw i ni. Trwy'r fath ſymlrwydd a goleuni 
fydd, y fafwn yn ddiyſgog ac yn ddiberygl, ac 
ni bydd raid i ni wrth brofiadau o'r dirgelwch 
ymma, eithr yn unig dywedud, Felly y mac'n ſcri- 
fennedig, felly y darllenwwn. 


n oi galon 


\ 


Ond cyn y deuwn at ein Teſtun, mae'n ddyled 


| arnom ddywedud ychydig i eſguſodi- V rheini, a 


yivogwyd yn eu meddyliau ynghyich Duwdod 
Criſt, am nad allent orchfygu y gwrthwynebwyr 
trwy'r rheſymmau a fedrent hwy ymmhlaid y 
prnge. Nid drwg oedd eu hamcan, oddieiths 
iddunt trwy gamgymmeriad arferu'r fath Scry- 
3 thurau, 


421 
thurau, trwy ba rai y dangofir Swydd ein Ha- 
chawdwr megis y MH, i brofi ei Dauwdod of 
corth anian. 

Diau yw, fod. y ddau bwynt hyn yn wahanol 
javin. Wirth yr ymadroddion hynny, trwy ba ral 
L_ Criſt a Apoſtolion yn haeru mai efe yw'r 

eſſias a Negeſu r Duw, ni ddylem ac nis gallwn 
gaſglu ei Dduwdod ef. Dymmair ackos paham na 
thycciodd rheſy mmau y gwyr hynny i ddangos ei 
crachel a U dragwyddoſ Daueuded ef, 0 herwydd 

iddunt geiũo ei wirio trwy leoedd Scrythur a'r ſy'n 
. yvnghylch cylwr ei Ymoſtyngiad ef, a 
chymmeryd arno y natur ddynol, vnghylch y n 
pryd a'r FEBS id, meddaf, A yr edrychir : arno me-. kid 
gis Gwas Duw, Gweinidog vr nheulu Daw, an 
er tylwytih, pe rhôn mai'r "blaenzf o honunt; ac 
ynol y Stad hon, mae'n ddiammeu fod y Tad yn 
fey rag oft; ac nid oedd ond teg, (ynol ei eiriau 
ei hun, Joan xiv. 28.) iddo ddychwelyd drachefn 
at ei Dad, i fwynhau eilwaith ei gyſtadledd i 

ràadd gogyfouch ag Ef megis o'r blaen, yr hon 
Eros encyd ni fynnaſai cfe ddim mwynzant o honi. 
O DLaa, medd efe, gegoncae! 2 4 A gyaa thi dy 
hun a'r g:goniant cedei? mi ghd ti cyn bod y Hd. 

Trevy'r hyn a fynegw vd, hawad yw datgly mmu 
vr any ol ymadroddion dy ryſlyd, pan ddywedir 
weithiau fod Criſt yn lai nat Dad, a phryd arall 
yr hylbyſir ci fod Ef yn gycradd neu yn gyſtal 2g 
ynte 

Menn Pei, pan ganiatteir, adarfod br Gai, 
wedi 1.60 urwaith ymgnawdoli, fyw mewn iſel- 
der a thlodi fel gun ngyn arall, ie megis g Was, yr 
hen er ei fod yn wich na'r Neill i gyd ya nheulu 
Puw, etto gwnacd ef ym m! hob peth ya gyfelyb 
iw frodyr oAdieithr pecl.od ; ai holl ymddiddanion 

ci 


# » 


[ 43 ] ED 
hun a ddylifent allan o'r agwedd ſal ymma,. 
nd ei ddirgelaidd ogoniant oddifewn a gelodd 
fe yn ofalus, ac o herwydd ei fod ie y pryd 
ynny ya oeſtad yn bwyllog, ni ddatguddiodd mo 
zono erioed yn amlwg: Felly y mae'n gwbl 
aghenrheidiol, na ſylfaenom mo'r pwnge ar y 
yiryw ymadroddion f{y'n arddangos yn unig 
nawrhydi ei Ddyndod ef, canys mewn perthynas 
hynny mae Ef yn wir trwy gyttundeb yn is na 
Duw. Ond ar y llaw arall, hyn ſydd iw yſtyried 
a fwy parchus, ddarfod i'r Tad trwy gariad ar- 
om ni ddanfon ei Fab fel hyn mewn agwedd 
nawd pechadurus, a chydgordio nid yn unig ww 
danfon Ef, eithr hefyd iw ddaroſtwng Et dan y 
ldeddf, re ymfodloni (os gwelai B/ ei hunan yn 
da,) iddo yn y diwedd brofi marwolaeth droſom 
ni oll, yn unig heb bydru yn y bedd, canys hyn 

ni oddefai mo'r Tad. AF. ii 27. 


Sicer yw gan hynny, nad ym ni yn adnabod 
dyfnder Duwdod ein Hiachawdwr, nac yn abl iw 
amgyffred. Er hynny cyſſurus y hyn, y datguddia 
Ele 1 ni gymmaint o hong ag a welo ef yn dda. 
Matt. xi. 27. Diau y wybodaeth ymma a gyfren- 
nir ynob y meſur hyn. N wwyr y gavds y peth a 
aui ei Arglæwydd; ond myf a'cb gelævais chavi yn 
gyfeillion, Joan xv. | 

Yr hwa ni oddefai i ddyſgawdwr o'r Juddewon 
mo't ah yn dda, (am y rheſwm hyn, ſet nad oedd 
dyn yn credu ei fod ef yn Dduw, ac heblaw 
Duw ni ellir galw neb yn dda, Barr. xix. 17.) yr 
un ſeſu a gymmerodd ei add/; gan y dyn dall o'i 
enedigaeth, Joan ix. 38. ac ni ynganodd air yn 
croyn y pcth, Er nad ogdd yn hoff ganddo gy- 
told ei Ddwywaliaeth yn rhy fynegol, etto nis 

| gwuae 


( 44 ] 
ae chwaith yn ammheus, eithr derbyniod( 
<mbellwaith yr Snrhydedd a'r addoliant 7h 1 
nad oedd ddyledus i neb ond i Dduw. Y gwi ' 
rionedd ei hun dedd Efe. 

le ymmhellach, fe drefnodd finiſtrio Bedydd nid 
yn unig yn enw'r Tad a'r Vſbryd Glan, eithr he- 
fyd yn ei Enw ei hun. Matt. xxviii. 19. 2 

Joan a ſyrthiodd wrth ei draed ef megis u. 
marw, Datc. i. 17. ac ar hynny ni wnaeth Efe 
mo'r fath wrthddadl, ag a wnaeth yr angel may Ic 
ddwywaith mewn perthynas iddo' i hun, (pen, 
xix. 10. xxii. .) Gav#l na wnelych hyn ; cyd-2od; 
eu i ti, ac th fredyr y rhai fy ganddunt dyſtit- 
laeth Jeſu. Efe a wyddai, y byddai i holl ange- 
lion Duw ei addoli ef, Heb. i. b. ac felly nis galla 
yn gwbl rwyſtro yn nghalonnau ei blant yr yſltly- 
ſiad a'r tuedd iw addoli Ef hefyd. Eithr rhoddes 
1 ni y cyfryw ddeall, nad y mo'n cariad tuagatto 
yn cael ei frawychu trwy'r parch. 

Luc. xxiv. Cododd ei ddwylo, ac a'u bendi- Wi 
thiodd hwynt; a bu, tra'r oedd efe yn eu bendi- . 
thio hwynt, ymadel o hono oddiwrthunt, ac Efe a 
ddyppwyd i fynu i'r nef: a hwy ai Ha ſant Ef. 
Dyna un firwyth oedd yn canlyn vn naturiol ar y 
ddamwain honno. V all oedd etto yn fwy naty- 
riol, ſef edrzch o honunt yn ddyfal, yn ofidus, 'yn 
ſerchog, yn hiraethus, tra'r oedd ef yn myned 7 finu. 
Digon weithian! medd yr angelion, cewch ei we- 
led Ef eilwaith : ac fel na thybioch y collwck chwi 
eich cydnabyddiaeth arno, fe dow felly yr yr un 
modd ag y gaveljoch chai ef. Act. i. 


Ynawr awn rhagom i yſtyried rhai adroddiadau 
yn y Scrythur lan yngbylch Duwdod ein Hia- 
chawdwr. 

(1)? 


[ 45 ] 


(I.) Y cyntaf yw, Mai yr nig-anedig yw Criſt 
n mower y Tad, Joan i. 14, 18. Canys y lleill, 
 rhai a elwir hefyd yn feibion i Dduw, nid ynt 
imgen ond plant trwy fabwyfiad ; etholedig ya 
vir trwy ras, nid yn unig ar y pryd pan fu farw 
Criſt, yr hyn ydoedd fel a pherffeithiad ein hetho- 
edigaeth, eithr hwy a etholwyd cyn ſylfaenu'r 
yd; ond y cwbl er mwyn Criſt yr unig-anedi 

Fab Duw, ac er mwyn eu cyfneſaf — 
iddo Ef. Hyn ſydd yn ein gwneud ni yn aelodau 
b deulu Duw, ac yn ein braintioli ni trwy rad i 


od yn blant i Dduw. Joan i. 12. ond Jeſu Griſt 
10 ydd vn gyhawnus, wrth. enedigaeth ac anian, yn 
e. Fab Duw, yn hanfod allan o'i galon Ef. 
la (2.) Oddiwrth hyn y. deillia yr ail fyfyrdod, 


ſet fod y Tad wrth natur n caru y Mdb. Canys 
ard] ei fedydd, efe a ddywedodd, Matt. iii. 17. 
Hun ywv fy anwyl Fab, yn yr haun im bodlonwyd, 
n yr hon y caf fy holl hyfrydwch. Dymma'e 


1: {Wcirgelwch hwnnw o gar rhyngddo Ef a'i Dad, 
Jr 5 y mae ei weddi ddiweddaf ef yn llawn o hono. 
0. xvli. 

> Mae'r Tad hefyd yn tyſtiolaethu ei gariad iddo 


Ef yn hyn, ſef ei fod ef o'r un meddwl ac owyllys 

u- gef, a bod iw air Ef ac eiddo'i Dad yr un amy 

can, rhinwedd a nerth. Llefarodd y Tad wrthym. 

* ritrwy ©: Fab, yr unig-anedig yr hwn ſydd yn ei 

g. fon ves; Efe a hh i ni pa beth y mae'r Tad. 

wi n gwneuthur ac yn meddylied. Joan i. 18. 

5 ariad Duw i Griſt ni ddichon fyth gael ei lei- 
bau nai newid, Jo. iii. 35. eithr y mae yn drag- 
wyddol ac yn anghyfnewidiol; y mae Ef yn ei 

5 33 gyda chudeb tyner annhraethadwy, na 

dichon neb gael addas olwg o hono, onid yr 

Vbyd yr hn a chwilia allan ddyfnion bethau 

Duw. 


[46] 
Duw. 1 Cor. ii. 10. Ond nyni (ei eneidiar 
egwan ef) ni allwn amcanu ymhel cyn belled gr 
o herwydd gwendid y dealltwriaeth dynol : eith 
pan ganiattao fe i ni ryw archwaeth o'i gariad 
yna meddyliwn ninneu, Os yw hwn mor felus, p 
faint mwy yw eu cariad nhwy eill dauoedd yt 
feluſach ? 
13.) Y e oi barthed Ef a'i Da 
yw hyn, ſef nad arbedodd mo'i briod, ei unig- aned 
a'i hollol garedig Fab, ond ai traddododd f drein 
ni oll. Rhuf. viii. 32. Felly y carodd Duw y Hl 
*l y rhoddodd ef ei unig-anedig, fel na chiller nn 
mag a gredo yndda Ef, eithr caffael o hono fywyl 
tratwyddol. Joan iii. 16. 0 
Hyn ſydd yn dangos dyfnder o gariad yn Nu], n 
a't galon dadol lawn trugaredd i bawb ; ſef, pat 
welſai * y Drindod mai da a fyddai, ie o ra 
colledig ddynol-ryw yn anghenrhaid anhepcor, aj 
Ni duk canfod un ffordd arall na hon, 1 an Penn 
Or ddwywol Anian roddi ei hunan yn ddyhuddia 
aus y byd; ddarfod i'r Tad, meddaf, y pt 
hynny, wedi i'r Mab ymroi i fod yn Ddyn, ac! 
broki ein hall ifelder ni a'n brynti, ein trueni 21 
marwolaeth, roi ei dadawl fendith ar y cwbl, mi 
pe dywedaiai, 1 


Dis Ditheu f anwyl Dlzvs a'm Hardd, 
Er jechyd mrad o aveimaid. WE. 5 


(4) Y pedwerydd pwynt yw hyn, ſef na ddario 
I'r Tad gymmell y Mab i ddioddef, eithr mai de- 
wiſiad cwbl-rydd ydoedd allan o galon y goruchel 
Berſon ymma ei hun. Ni pherſwadiodd mo hono 
rr peth trwy addaw modd y caffai wedi hynny ei 
goroni ag urddas ac anrhydedd, ac ynol iddo fyni 

try 


[ 47 ] 
rwy 'r hirfaith ddioddefiadau, ac ymoſtwng 'r 
add wreng, a dodi i lawr ei einioes fel y cymmerai 
i drachefn, modd y byddai ei gyflwr wedyn yn 
lawer mwy gogoneddus, Wc. Y rheſymmau hyn - 
allem eu dychymmygu, pe angel neu ddyn a 
uaſai, (ac yn wir braidd ydynt weddus rr di- 
veddaf ynol y Teſtament newydd :) eithr am 
zerſon yn y Duwdod, yr hwn oedd ym monwes 
i Dad cyn ſeiliad y byd, anghymmwys a cha- 
pleddus yw tybied y gellid ei annog Ef ar y dull 
mma. 
Yr oedd ganddo feddiant i ddodi ei einices i lawwr, 
dan x. 18. Nid rhyw offeryn oedd efe, yn bod 
n unig er mwyn prynu dynol-ryw ; a phe ga- 
lawſai fe'r gorchwyl heb ei wneuthur, ni allai fe 
od yn haeddiannol o ddialedd Duw. Pe nid ei 
Wwyllys ei hunan a fuaſai, fe allaſai ei wrthod. Y 
Duw mawr a fuaſai Efe er hynny, er iddo ein ga- 
lael ni dan draed y diawliaid. Roedd y peth yn 
mgynnal yn hollol arno Ef. 
wir yw, ymbiliodd ar ei Dad ym mynydd yr 
Diewydd, am iddo droi heibio rhyw gwppan 
awerw ; (canys yr oedd e'n perthyn iddo ef 1 fod 
n deimladwy ie o'r gofid hwnnw hefyd, ſef cyflwr 
yn pan fyddo yn ſynn-feddylio ac heb wybod 
eth a wnel, fel y gallai trwy brokad ſwccro enei- 
W11au dan y cyffelyb amgylchiadau, Heb. ii. 17, 18.) 
Pithr nid o ran dioddef a marw oedd y gwrth- erfyn 
Imma, ond o ran rhyw arbennig anfad gyfyngder 
meddwl, a fyddai raid iddo fyned trwyddo wrth 
yrru ymmaith ein pechod a'n marwolaeth ni trwy 
eddi, ymorcheſt a chwys gwaedlyd; yr hyn oedd 
yn pwyſo mor drymmed a byd ar ei yſgwyddau 
lynol ef, Mewn perthynas i ddioddefaint ac ar- 
deu, fe a ddywedodd yn bendant ar yr un amſer, 
: * 


\ 


[ 48 ] 


Na byddai raid iddo ond ynganyd gair wrth 4 
Dad, ac efe a ddanfonai frvy na deuddeg Heng o an 
gelion iw achub ef, Matt. xxvi. 53. eithr (med( 
efe) o herxoydd hyn y daethum ir awry hon. Jo 
xii. 27. Yr Jor a'r Perchennog oedd Efe, i wneu- 
thur neu adael heb wneuthur fel y mynnai, a hynny 
hyd y bedd: eithr ei gariad ei hun yn unig a be 
rodd ddianwadalwch trwy'r holl frwyde hyd ) 
fuddugoliaeth. 

( 5.) Y pummed peth iw nodi yw, bod y Tad y. 
ei garu , ie am iddo ddodi i laaur ei einioes, (Joan 
x. 17.) a daroftwng o hono ei hunan hyd angen, 
ie angeu 'r groes. Edrychodd ef arno gydag hy. 
frydwch a bodlonrwydd yn ei bwrpas ſanctaide 
ymlaenllaw; a chwedi iddo ennill y maes, gor 

hen y cyfan, cwplhau ei feichniaeth, a phur- 
caſu'r byd, yna pa faint o wynfydedigrwydd oed 
hyn i galon y Tad 1 weled y gwaith wedi e 
ddibennu! Hwn yw ynawr yr anwylaf Ddy 
ganddo Ef. | 

(6.) V chweched yſtyriaeth yw hyn, ſef fod y 
Tad wedi ordeinio i'r Dyn anwyl ymma geber am 
ei holl lafur a'i boen a ddioddefai efe yn y byd 
O lafur ei enaid y gavel efe firwythau, ac a gaiff d 
daiavallu. Eſay lin. 11. efe a wareda ddynol-ryy 
ac a arwain y naill arol y lall iw ogoniant. 1. 

Y gwobr a dderbyn ef megis Dyn, typ nei 
raghefeledd yw o wobr ei ganlynwyr, y rhai vnn 
iddunt orchfygu trwyddo Ef, a gant eiſtedd gydg 
ef yn ngorſeddfa ei ogoniant, Dat. iii. 21. Eid r 
pan fyddont yn ei freichiau ef, ni bydd dim y 
fwy cyſſur a llawenydd iddunt, na gweled llawer od 
eneidiau eraill yn ddedwydd. | 1 

Arglwydd ar bob peth y Eſe, a Chreawdwr yt 
hall fydeſawd. Heb. i. 8, 10. Rhoddwyd 1000 

: alu 


[49] 


vdurdaod i wvnenthar barn. Joan v. 27. Ac ynawr 
oll fawrhydi ac ardderchogr "= 1 frenhi- 
ol yr jeſu, a berthyn iw Ddyndod ef. Matt. 
xVili. 19. | 
Fel bon y deallir y fan lle dywedir, y caiff y 
ab ei wneud yn ddaroſtyngedig, 1 Cor. xv. 28. 
'anys nid oes lè eſponio hyn yn y eyſtyw yſtyr, 
g a fae yn wrthwyneb i dyſtiolaeth y Scrythur yn- 
rhylch ein Hiachawdwr, ynol deongliad yr holl 
Srophwydi a'r Apoſtolion, ſef na bydd trange na 
avec li ar ci der nas Ef; yr hyn a goffeir yn ddieſ- 
zeulus yn Erthyglau crefydd Aug barg. Eithr 
gan ei fod Ef ymma megis y Gwas ffyddlon i 
duw yn nheyrnas gras, y Diſtain ar deulu Duw, 

x Phen ei gorph ef ſef yr Eglwys, a Dyddiwr ei 
dyftion, ie Cadben eu milwriaeth a'u buddu- 
goliaeth; ni eill efe, meddaf, fod bob amſer yn 
as ac yn weinidog, eithr terfyn yr Oruchwiliaeth 
on a ddaw, pan y gwnelir y gelyn diweddaf yn 
droedfainge iw draed ef; ar ki diweddaf a ddi- 
/irir, yw'r angeu. Nid bych y triga gwas yn ei 
ſwydd, medd efe ei hun, Fear viii. 35. ond y Mab 
hdd yn aros byth : Efe a erys yn ei Dy, yn nheyrn- 
padair anfarwol ac anghyfnewidiol ei Berſon. 

Ei Ddyndod a'i weinidogaeth a gawſant eu gra- 
ddau, a rheini yn dra-phwysfawr. Cynnyddodd 
mewn doethineb a chorpholaeth, a ffafor gyda 
Duw a dynion. Roedd e' weithiau heb 1 0 
thywbeth, a chwedi hynny cafas ei wybod. 
Gweddiodd, ac a gafodd ei wrando., Eithr gwi- 
rionedd ſafadwy ydyw hyn, bod yn rhaid neillduo 
ya ofalus ei fawrhydi ef a oedd ganddo er tragwy- 
ddoldeb, oddiwrth y cyflwr hwnnw o ddaroſtyngiad 
i ba un y rhyngodd bodd iv / gariad ef fyned iddo 

E. 


cr 


[ 50 ] 
er ein mwyn ni, er mai 'r un Dyn Jeſu Griſt 
efe, ac un Criſt yn unig. 

Ond pwy a ddichon ddeall hyn, oddieithr 
ſawl a welo Mab y dyn yn dda iw ddatgudd 
iddo? M cyfryw wr doeth a daw a ſ6n, a wrend 
ac a addola, ac a ddywed wrth ei Dduwdod 


Fel h ſaif yn gadarn, fod Jefa Grif 
. * Di UW bGendigedig yn 
oefeedd. Rhuf. ix. 5. ac mai yn unig er ſerch 
Chariad 1 ni yr ymoſtyngodd ac yr ymddro/podd t 
Hun o'i ogoniant. 7% Grift ddve ac heddyaw yr u 
ac yn dragwydd. Heb. xiii. 8. Dynion ac any 
lion a'i haddolant. Dar. v. | 

Caniattaed efe i ni ddwyn tuag atto'r fath yn 
ad ac ufudd-dod calon yn yr amſer ymm 
© ras, ag ſydd ddyledus iddo oddiwrth ei wareds 
gion yn nhragwyddoldeb; a chaniattaed i ni fo 
yn wir aelodau 1ddo, o'i gnawd ac o'i eſgyrn ynd 
ei Ddyndod ; a pharhaed yntef byth i fod yn Ba 
iw h, ſef yr Eglwys! 

wy na fyddai 'n barod, o fowr-ſerch iddo A 
gyda myrdd o lawenydd i ymwrthod a dibriſio y! 
ychydig ofer bethau'r byd, y rhai y mae'n rheſun 
Ilygradwy a'n calon d llodrus yn eu cynnyg i ni 
ac 2 fyw yn unig iddo Ef? 

Na fydded i ni fyth ollwng yn anghof y ddw 
yſtyriaetk ymma : | 

Yn gymaf, Y bu Duw unwaith yn bererin, x 
yn fath Wr truenus yn y byd ymma, fel nyni far 
wolion gwael, yn unig heb bechod. Canys hynn) 
an gwna ni yn ewyllyſgar ac yn abl 1 fod 
obiwy iddo am ei boenau a'i lafur. 0 7 

5 


( 52 ] 
Yn ail, Fod ein Brawd ni, ein hanwyl Jachaw- 
yr, Cymmodwr pechaduriaid a Charwr dynol- 
„, er iddo gymmeryd arno ddirmygus agwedd 
is, etto er hynny yn Arglwydd Dduw yn yr 
helder. Hyn a wnae, yngolwg y Prophwydi, 
holl fyd fel rhyw gongl fechan a phentwr 
ch, a'i holl drigolion fel defnyn o gelwrn. 
yn a bair i ninneu dybied lawer-gwaith, mal 
ttae ond nyni a'r Arglwydd yn unig yn y byd, 
felly colli ynddo Ef bob orfoledd arall, pob 
dd a phob chwant. Oblegid Efe à ragor- 
wyſa bob peth. 


ARERESRIR ERNIE NERENS 
Y pummed YTmadrodd. 


rn 


'P 
[ 


\ cwiR Dpyn, wepi EI Ent O FAIR 
FoRWYN YN Y BYD YMMA. | 


= 3232298553 


Tad a roddes awdurded iddo i wwneuthur barn, 


La o herwydd of ad Fab Dyn. Joan v. 27. 

Dymma eiriau ein Hiachawdwy yn ei gylch ei 
nan, lle y mae ef yn agor y dirgelwch mawr 
= 


Achos ei Ymgnanvdoliacth, fel y gwyddom yn 


* da, oedd, am nad allai neb ein cymmodi ni a 
a, na brawd nac angel, nac un creadur; am 
Ss bynny daeth chwant ar Fehofah, Creawdwr pob 
a peth, trwyddo'i hun i atgyweirio y ddynol anian; 
1 & Tad a'i rhoddes Ef, ei anwyl briodol Fab, i fod 


Im 


n Ofrzvm droſom ni oll. 
E 2 Nid 


1521 
Nid oedd boſſibl i Dduw farw, (hy 5 fy 
wrth natur;) ac etto marw a fynnai. gol 
ei hunan gan hynny, a cleared | adatl of 
was arno'i hun, Phil. ii. 7. cyfelybiaeth — 
chaduras, Rhuf. viii. 3. ac a fu mor wired \ 
Ddyn, ag yr oedd e'n Dduw. Megis ag yr oct 
ef mewn ffurf Duw o'r blaen, felly wedi h 
gwelwyd ef mewn agwedd ddynol, cyn gywirt 
yn Ddyn mewn dynol anian, ag yr addolaſai 
lion Ef yn ei brif-ddul] ac anian ddwywol. 
m2r achos paham, tra fyddom ni ar y nu 
law yn bwrw ein hunain 1 lawr i'r Ilwoh 
fron ac wrth ei draed ef, o herwydd marr Arg 
x Dduw yn yr uchelder yw Efe; etto gal 
Haw — Lode llawenydd, ſerch 
— hyder, as atto, oblegid ei fod fx 
Ddyn cyfan-pwbl fel n 
Nid heb A "oa y neus mor proyw yn hyn e 
11 o herwydd fod cymmaint yn ymddibynn 
ie haneſol o'r wirionedd 
Can | rides = cho fod Duw wedi bod yt 
Dawn, a Godaef droſom, gyda'r un ſiccrwydd agy 
dickon dyn ddywedud yn oneſt am ryu fatter aral 
ei fod ef yn ei gredu; dymma r gwir lwybr! 
gaffael yddwch ar unwaith. Nid oes arnon 
eifieu dim ychwane 
Canys Jr Efeng y v1 hynny yw, hanes dyfodial 
Jeſu Griff 'r be y modd y trigodd yn ein "ob 
a'r adroddiad ſyml pa ſodd a phaham y trengodd 
ar y Groes, galla Duw yayw 1 
rf rf dem” credu. Rhuf. 1. 16. Pob yori 
ax dd yu Mile davfod Josi Grift' yn y ce 
Daaw y mar. 1 Joan iv. 2. Ni all neb dayordu 
4d Fefu, (yr byn ſy'n * ham. 


METRE TR Pare * B14 WD A _ — =& oy 


Ir Ar 
gylchiada 


u ein hunain, ben ei fod ef yn 


in 


[ 53] | 
»i megis Mab y Dyn,) eithr tray yr Lord glan. 
1 Cor. xii. 3. 

Cymmerwch ddyn a gretto hyn yn eirwir megis 
Efengyl, ddarfod i Fab Duw fyned yn Ddyn, -ac 
iddo fyw felly yn y byd ynghylch deng mlynedd 
ar hugain er lleſhad i'r holl ddynol-ryw, ac yn en- 
wedig i'r ſawl a o hynny, ac yn y diwedd 
ddioddef 4 fath olaeth wradwyddus, (mwy 
gwradwyddus na'r crogpren yn ein dyddiau ni;) 
onid anocheladwy yw 1 hyn oll fenu arno cyn 
ddyfned, nas gal ef byth mo'i anghofio mwyach ? 

ae eſamplau 1 N fod dynion, trwy lawer 
gwaelach digwyddiadau na hyn, yn cael y fath 
nod-coffa, yr hwn a lyna wrthunt cyd ag a fyddont 
byw. O'r awr honno allan, o'r pryd hyn a'r pryd, 
gellid darllen rhywbeth yn eu gwynebpryd ; nid 
allent byth ddadlewygu. Soniant am bobl y rhai 
a debygaſent weled o honunt yſbrydion ek de- 
partio oudiymma, (cyfeillach anghymmeradwy rr 
rhai ſy etto yn y corph,) na chwardodd eu gen hwy 
byth wedyn. Pa faint mwy yw hyn yn wir, ac o 
ddwyfol ſiccrwydd, y neb ſydd yn credu farw o je- 
ſu Griſt, ie trwy'r Yſbryd yn ei weled Ef ynghrog 
yn y fath yſtum yd; nad eill y cyfryw un 
fod yn ddideimlad, od oes ganddo fymryn q enaid 
reſymmol, ac nid y] mewn gorphwyll preſennol 
uwy ryw drachwant ! 
ith, Yr Arglwydd yn et farwolaeth waedlyd ar y 
da Oroes dros ein pechodau ni, pan gynddrychiolir 
Ft br galon, a'r galon ni chymmer y weledigaeth 
lll bonno megis rhyw ffanſi, a'i rhoi i fynu yn y man; 
„»mhaid, meddaf, i hyn adael yn yr enaid goffad- 
A riaeth barhaus, yr hon ni all hi fyth anghofio ar 
. 14 ei holl fywyd; naill ai coffadwriaeth brudd, 
2 bryderus, pan na ddelo dyn iw garu Ef yn jaws, 


Leu 


541 
en onte Coffadwriacth ha tros ben, pan y 
Na dyn jawn Wefoydd 31. farwolaeth Ted 
wlchgarwch o'r pryd hynny allan. | 

Hyn gan hynny gorchwyl = yr Jeſu; 
pan lefaront wrth ddynion, fef i bregethu Criſt 
eroeſhoeliedig i mewn i'r galon, 2'i ofod ef allan 
yn eglur © flaen eu llygaid, modd y bu Ef fary 
wawaith droſtunt, er ei fod ynawr yn byw yn oet 
Gefocdd; a chanddo agoriadau uſfern a marwolaeth; 
Hymn oedd doethineb fawr St. Paul, na fynnai fe 
wybod na phregethu dim ymmhlith y Corinthiaid 
onid Criſt yn unig, a hwnnw wedi ei groeſhoelio, 
1 Cer, W. 2. 

Cafodd y teſtun ymma wedi hynny ei ddirmygy, 
oblegid ei adrodd mor fynych ar gin, ie mewn 
| d a geth, heb ei jawn yſtyried, heb fod 
y dyſgawdwer yn gwybod beth a — ner 

randawydd beth oedd fynwyr yr hyn a glywai. 
Fel hyn, Dirgelwch mawr duwioldeb a aeth yn 
henaidd, a thrwy gam-driniaeth a gyfrifwyd yn 
ffolineb. Ond pwy bynnag ſydd gill, neu fel y 
dywed Pau, yn berffairh mewn ſynwyr, yn 
— dyn, i hwnnw doethineb ydyw. 1 Cor. Ii. 6. 
n bynny nyni a awn ymlaen a'r pwynt ymma, Bil 
cyn beliled ag y rhoddo 'r Arglwydd i ni ras. f 
te 


Elw arall oddiwrth Ddyfodiad Criſt yn y cnawd, 
yy hyn ymma, ſef ei fod Ef yn abl i <vneathw 
arn. 


wyr Ef ein holl gyflwr ni. Heb. ii. 14, 18. 


* medru bod yn ymarhous wrthym; ac yt 
dealt hefyd y ff in wahaniadol rhwng gwendid ac 
eſpeuloſdra. | 

Efe ei hun a deimlodd bob peth ſydd yn gwatgi 
arnom. Oblegid yr oedd ef yn wir Ddyn oy 
| corp 


1351 
rph ac enaid, ac yn gyfrannog o gig a gwaed 
egis plant eraill. 
m hynny y dylem ni edrych arno megis Arch- 
Feiriad ffyddlon, a chredu ddarfod iddo, y pryd 
r ymdeithiodd ar y ddaear, gael ei wneud fel ny- 
i ym mhob peth, mewn tlodi yſbryd, a phob 
ath o amgylchiadan ag y mae ei blant yr awr 
on yn crymmu danunt. Bu ef yn brofiadol o ba 
thau bynnag a ddigwydd iddunt hwy trwy eu 
oll einioes. Canys gwnaed ef megis y gwaelaf o 
onom i gyd: Nid oes un dyn yn y fath ddull 
reſynus a thruenus, yr hwn ni allai goffau, a 
liddanu ei hunan a hyn, ſef fod Jeſu wedi bod un- 
aith yn yr un ddrych ag yntef. 
Holl daith ei ddioddefiadau ef, ei engeu, a'i 
g yfliawnhäd yn ei Berſon ei hun, (1 7. iii. 16.) 
rwy 'r hyn y gwnaeth Efe ddyhuddiant dros 
wymp Adda ; nid rhyw rith neu chwarae ydoedd, 
thr peth prudd, caled a dwys-wir. Yn y 
lifaethwch, teimlodd efe gyrch y cythraul, ie 
Ipiccellau tanllyd y fall. Ymdrechodd fel Dyn, a 
gorfu arno arfogi ei hunan a gair Duw gyda 
gweddi, megis eraill o blant Duw. 
Ymgynhaliodd ar ei Dad trwy ymroad dibaid a 
fydd, Ynol iddo ymprydio ddeugain niwrnod, 
teimlodd lawer o wendid meddivl, a phob arwydd 
arall arferol i ddyn wrth y cyffelyb achoſion. Ya 
wir yr oedd cadernid ei dragwyddol Dduwdod, 
(yr hwn a't gadawodd, mae'n debygol, wrtho's , 
hungen dros encyd ya Matt. xxvii. 46. ac aii 
gwnaeth yn is na'r angelion, Heb. ii. 9.) yn borth 


= 


2 >= © S855 »£ 


5. = £ 


- 


LM 
=_— 


— 
- ms 


I” >” we = 


YI 


e dirgel iddo dan yr unrhyw ameylchiadau, lle y 
pallwn ninnea ynawr ei gac! Ef ya gymmorth pre- 

uv WF {ennol i ni, mẽgis ag yr oedd ei Dduw ef a'n Duw 

my pryd hynny iddo yntef. 

h Oddiymma 


56 
Oddiymma y daw, fod ein Hiachawdwr yn y 
"tad o ddaroſtyngiad yn dywedud: Fy Nhàd 1 a0 
Tad chwitheu, eich Duw chwi a'm Duw innen 
Joan xx. Oddiymma y daw yr holl ymadroddia 
eraill o eneu Criſt, y rhai a ddygir ar gof mor dq 
fal gan y ſawl a wadant ei ddwywoliaeth ef, yn et 
byn ei Dduwdod ; er nad ydynt, mewn modd y 
y byd, yn dangos nad yw Ef yn Dduw, megis x 
e arall nid yw y fath leoedd a rhain (fel y te 
yga eraill) yn dangos ei fod ef. Ei Fawrhydi 
adwodd efe yn geladwy jawn ; ac ni oddefai iy 
Sdiſpyblion > vob. þ y peth yn gyhoeddus, pan ddz 
lient ſulw ar ryw-beth nefolaidd ynddo; a phany 
gwelſant Ef yn ei wedd-newidiad, gwaharddod( 
iddunt ddatguddio'r weledigaeth i eraill. 
Gwyddai Efe o'r goreu, nad oedd y bobl yny 
dyddiau hynny mewn naws o gywair i pred 
ynddo. Ni allent amgyftred fod yn rhaid gen 
dyn drachefn o'r Yſbryd ; pa faint mwy aruthr 4 
fuaſai ganddunt, ped ymgomiaſai ynghylch dyf. 
derau ei Dduwdod ? Yn wir fe aeth llawer o'i ddi 
gyblion yn eu hol, pan lefarodd yn dippyn noetl 
ynghylch eff-ithiau a pherthynaſau ei Naturiaet 


- i» % 


—— 


— 4 ya . 


as kw bt 


ddwyfol. Joan vi. 66. 

Nid yw hyn gan hynny yn profi dim yn erb 
ein Hiachawdwr ; yn hytrach ffolineb a fae du 
y mannau o'r Scrythur rr perwyl ymma, ag {yd 
yn traethu am amſer ei Ddaroſtyngiad. Pettae dy 
yn eigion cyfyngder, gwaeledd a page el 
feddwl, yn cno allan, Pryf ydwyfi! creadur wy: 
ddielwig, c. (mal y gwnaeth rhai o dyſtion ut 
ddaſol yr Jeſu cyn eu trangcedigaeth,) ac witl 
hynny y barnem eu bod hwy mewn gwirionedd 
cyfryw rai, 2c na wraethent ddim da erioed; 
byddai'r caſgliad yn rhy hurtffol. Gwyneb 7 

ed 


(97 ] 


tr oedd yn diſgleirio, ac yntef nid oedd yn gwy- 
xd hynny. Exed. xxxiv. 29. Clod ydyw i 
yſtion ef, eu bod hwy mor wael yn eu golwg ew 
hunain, pan y b6nt mor barchedig gan yr Argl- 
vydd a chan ddynion. Mi a adebaen dy dlodt, 
eithr cyfbethag auyt. Dat. ii. 9. Os wyfi yn fy 
mogoneddu fy hun, medd ein Hiachawdwr, 5 . 
goniant nid yw ddim. Jo. viii. 54. Fe ddaw amſer, 
pan y cewch weled pwy wyfi, a phwy a fu yn eich 
plith! (Cyhoeddi hyn, nid ſwydd ein Hiachawdwr 
ydoedd. Nis boddhaodd Ef ei hun, Rh. xv. 3) 
Pan ddelo eich Diddanydd, /£/ay Ixvi. 13.) ſef 
yr Yſbryd glan, efe'a Hnegu bob peth i chwi. 


* Joan xvi. 13. IM 

Fel ag yr ydym yrowan yn gwybod ei fod ef yn 
o Dduw; felly rhaid i ni gredu hefyd, ei fod ef yn 
on Dahn yr un ffunyd a ninneu, o'n math ni, (ef 
vm &'n haſgwrn ni a chnawd o'n cnawd. 
0 Oddiwrth hyn y canlyn yn ddiymwad, (ynol 
wth geiriau ein Cateciſm ni) “ gredu o honom ei Air 
y ei Ras ef, ac arc Buchedd dauwiol, fel 


« yntef, ymma yn y byd hwn, ac accw yn nhra- 
ll gwydaoldeb.“ 5 

5 Pe cyrhaeddem y graddau uchaf mewn ſanctei- 
dirwydd, etto da y gwyddom, nad ym ni ond dy 
au nion; Efe yw'r Meiſtr, a ninneu yn weiſion; efe 
yw Mab y ty, a ninneu yn blant trwy fabwys; 
5 Duw efe, ny ni ei greaduriaid ef; nyni yn aelodau, 
by efe yn Ben: Mae ganddo Ef fywyd ynddo ei hun, 
* ond nyni a'i derbyniwn adalſaurtbo f.. 

Y cwbl fy gennym ni, trwy ei ris a'i drugaredd 
ef y mae, Hyn ſydd ac a bery i fod yn wir: mewn 
u benhynas i werth neu haeddiant, nid ym ni ond 

Aegis dim o'i flaen ef, mymrynau ſal na thal fon 
ö | am 


[58] 
am danunt. Pob rhad a dawn, pob rhinwedd 4 
— dda, oddiwrtho ef yr ydym yn ev 


Etto er hynny i gyd, megis ag yr oedd Efe, yr 
ydym 3 yn y byd bow 1 Joan iv. 1 
Gallwn gredu, gallwn garu, gallwn gadw ffydd a 
chydwybod dda, fel y gwnaeth efe. Hyn a ddei- 
1 fodd Efe hefyd droſom "yn ei Deſtament diwe- 

af, fel y byddai iddo Ef fod ynnom ni, a ninneu 
ynddo yntef, ac y byddai i'r Tad ein cadw. Foar 
xvii. 15, 21, 23. Y mae'r matter ymma yn dra. 
phwysfawr, ac yn haeddu ei argraphu yn ddwfh 
ym mhob calon. Dylai fod yn lawenydd ac yn hy- 
frydwch i ni, i droedio yn ei gamrau ef, a rhodio 
fe! ag y rhodiodd Efe. Canys y mae pob un fydd 
ganddo y gobaith hyn ynddo Ef, yn ei buro ei bun, 
megis y mae Yntef yn bur. 1 Jo. iii. 3. A'r hwn a 
dayvued ei fod yn aros ynddo ef, a ddylai yntef fely 
rodio, megts ag y rhodiodd Ef. 1 Joan ii. 6. 

Ynawr fel nad elom arol ffug-ddyledſwyddan 
o'n dyfeiſiad ein hunain, a ſancteiddrwydd hunan- 
dybus, eithr glynu wrth y ſylfaen mawr, ſef fod 
Jeſu wedi bod yn Ddyn, a byth adnewyddu ſwmm 
unigol yr Efengyl; ni raid i ni ond gofyn eilch- 
waith i'n hunain, pa un ai nad yw'r pwngc ymma 
yn 3 dros ben, a pha un ai nad yw jechyd- 
wriaeth a phob peth arall yn ymgynnal ar y ſicet 
wybodaeth o hyn, ſef, A fu Jeſu yn Dayn ? 

Yr atteb i hyn yw: Dyn ydyw'r Jeſu, o'r un 
ddull a ninneu. Gwir yw, cenhedlwyd nyni o 
wyr, y rhai, bwriwch iddunt ennill eu heppil 
mewn ſymlaf a duwiolaf foes y galon, a chyſſegru 
eu plant i Dduw o groth y fam, etto nid allent 
mo'n cynnyſgaeddu a dim arall, ond yr hyn a oedd 
ganddunt hwy eu hunain wrth natur a ay 


8 \- t 
1 59 J Wy We 


f i fod yn ddynion, a ymdeimlant lygredigaeth 
pechod 3 a chomffwrdd pres Yr cons 
yſbrydol, yr hwn ſydd ym mhob had dynol, rhaid 
do gael ei ddaroſtwng trwy Farwolaeth Criſt ; 
rhaid !n bywyd ni gael ei gladdu yn ei farwolaeth 
f, a'i fywhau drachefn trwy ei fywyd ef, ynol 
hwyl ein cynnydd. Nid yw ein truen ni ymmhell 


[- 

oddiwrthym, cyd ag y trigom ar y ddaear; ar 
g digwyddiadau a allen beri 15 gwympo, ydynt yn 
» WW fynych megis maen i hogi ein ffyddlondeb arno. 
„Mae gan bob milwr i Griſt gymmaint o nerth ag 
4» fſydd 8 iddo, i ffrwyno yr hyn ſydd yn- 
„(do nad yw dda rhag rheoli, ie iw orthrechu. 

0 Eithr amgen ydoedd i'n Hiachawdwr yn y rhan 
11 Wymma. Canys caed Ef trwy'r Yſbryd Glan; a 


pha fodd y gallai'r peth fod ond felly ? Ped am- 
gen, buaſai efe hefyd yn ddyn pechadurus trwy 
natur, ac felly yn anabl !n gwaredu. Dyfnder 
peth oedd yn gofyn am hyn, ac nid dim llai, ſef 
bod i Fab Duw fyned yn Gyfryngwr, ac Ir Gair 
tragwyddol ddioddef yn ei gorph dynol y peth a 
ddylem- ni ei ddioddef, —4— peth a ddylem 
ni ei wneuthur, a theimlo y cwbl yr ym ni yn ei 
deimlo. Heb y Gair tragwyddol, trwy ba un y 4 
gwnaethpwyd pob peth, a heb yr hwn ni eill dim "4 
gydſefyll na bod, hebddo Ef meddaf ni allai byth 
tod un Brynedigaeth. | 

Wrth eſampl ein Hiachawdwr y gallwn ddeall, 
n ba beth ſydd iw farnu megis pechod a drygioni ? 
o Wl cveſtivn ag ſyn trallodi'r dyn yſtyriol yn aneirif, 
vil en thy galed Yr dyſgedig ci ddattod. Buchedd 
ru ein Pryawr a derfyna hyn yn fuan. Pob gwendid 
nt nad yw yn wrthwynebol i tad plentyn Duw, a 
ad ganfyddwn ni yn ein Hiachawdwr. Nyni a'i 


is, welwn ef yn Iſuddedig, yn aneſmwyth arno, yn 
af | athriſt, 


C 
7 
vl 
Wy 
= 
| 


As 
—— Coe 


he — 
„ — 3 


160 
athriſt, a newyn a ſyched arno, ac mewn ampyl. 
chiadau lle na wyddai pa fodd i gynnorthwyo e 
hunan; hefyd mewn bodaeth o bethau a de 
m eu bod yn jan iddo iw 
ofynnodd ei 


hwynt dai. 
y gymmom 
i blegid 
gwilied. Pan aged 
neb o weiſion yr Jeſu, trwy wendid medd wl, wneul 
neu ddywedud rhywbeth megis mewn llewyg, yt 
hyn nid yw yn tarddu allan o'r galon, eithr 0 
avaigfa ei feddwl dan ingder angerddol; yna geil 
„ ddamwain ymma in Hiachawdwr ei gyſſum 
Pob peth digwyddol i anian ac enaid dyn, os nai 
yw yn erbyn meddwl Criſt, a thymherau enaid we 
redigol trwy ei Waed ef, ond yn unig yn dang 
tlodi ac anallu, ac yn dangos fod arnom ddiffyy 
hyn a'r llall a ydym etto yn hiraethu am &ano; 
hyn oll, hyd yn oed ofn a dychryndod, a welw 
ni yn ein Hiachawdwr ; a hyn a ddylai fod yt 
ddiddanweh i ni dan ddioddefiadau a phrofed: 
gaethau. 5 
Ni ddylem ni mewn modd yn y byd wadur 
amddifedi a'r anghymmorth, y car a'r cythradd? 
fu ein Hiachawdwr ynddo, nac ymofyn am 1 
ddirgelion eraill vn y peth, namyn bod ch 


” gf 


[ 61 ] 


d yn haeddedigaethol droſom ni, ac mai dylem 
1 edrych yn ddyfal ar amyncdd ein Harglwydd, 
i ddiwedd ef. Jac. v. 11. Os gwyddom dynged 
r Arglwydd Jeſu, pa ddirmyg, cyfyngderau ac 
mgyrchau a aeth Efe trwyddunt yngwydd Duw 
dynion ; geill hynny ein firio ni 1 fod o ewyllys 
in calon yn anghenog ac yn druain hefyd. 
Ond pa beth bynnag ai allai Efe mo'i wneuthur, 
e nis gwnaeth erioed, a hyn nid am ei fod yn 
nig yn anghyttunol a'i Swydd neillduol, ond am 
i fod yn erbyn ewyllys ei Dad; hynny oll addy- 
m ac a allwn nimneu hefyd ymgadw oddiwrtho. 
Dymma wir ddrych Sancteiddrwydd, ſef, mae 
ennym ni Feddavl Crift. 1 Cor. ii. 16. | 
A'r meddwl ymma nis gallwm mo'i gyrhaeddyd 
n ffordd arall, ond trwy goſio ddarfod 1'r Goru- 
bel a'r derchafedig, yr baun a breſwylia dragwy- 
doldeb, (Eſay Ivn. 15.) ymoſtwng i lawr, ac ym- 
dangos mewn hae F cnawd pechadurus, a dwyn 
oſp pechod, a'i farnu a'i gondemnio yn ei Gorph 
1 hun. V ſawl ſydd a'i feddyliau difrifaf wedi eu 
yfeirio at y paß hyn, ac a ddichon gadarnhau 
newn gwirionedd, . 


E >> 2. 


ta) 
Mn 


 & = 3 Mi 


zug U, peth a Huna'i n rhan, 
hy Dy Angeu glan a'th gyni 
105 Fydi fo myfyradod Cu), 

* Mer galwechd fi i Hun; 
all 


polododd hwnnw y fath ſylfaen mewn Criſtnog- 

TWydd, ar ba un y geill adeiladu bob peth a ddylid 

1 adeiladu, cyd ag y byddo ymma mewn ſtad © 

barottoad, 

Ar y wybodaeth o Ymgnawdoliaeth Jeſu rhaid i 

bob peth orbwyſo, megis y ſail; wedi hynny y 
F cwitta'r 


„ 1 
ewittia'r coſt, i adeiladu arno aur, arian, a m 
gwerthfawr y Rhinweddau da. Eithy Han ar 
uit gall neh ei ofed. ut Cor. iii. 11. 

Os chwennych yr ydym i fod yn berffaith, n 
yn unig i fod yn ddynion o'r dull ſanRteiddiold 
ac 1 ymadel a phob pechod, (canys peth byche 
yw byuny iddo Ef, yr hwn ſydd yn trigo yang 
p eithr yr hyn y mae Paul yn ei alw yn 6b 

RN Phil. iii. 15. yna rhaid i ni ddyſgu 
Iwch hwn. 
mma y Dirgelwch mawr hwnnw o Dduyic 
deb, I —— a ymddangoſodd yn y Cnawd. 1 Tin 
iii. 1 

Dym r p a oedd Paul yn chwen- 

owe chyrhaed ſef iw adzabod EF, a gg 
diad ef, a - \mdeithas (cydnabyddiaeth 
| | | chytran yn) ei ddioddefiadau ef, a1 farwolaeth ry 

1 lyddus. Ac mewn man arall, pan ddywedaſi, 

_ maxecha hardd-deg ymarech y Had, (bydd di yt 
$3 feiſtr ar N byd, a diafol,) fe chwanegodd 
eymmer. afacl ar y bywyd tragauyddl. Ynawr, hn 
 agyd: Ykerthyn i rr ir bywyd tragwyddol, ſef i aduakd 
> Gri/?, Joan xvii. 3. A thymma'r matter 
ſcrifennodd Joan o'i blegid at ei garedigion, fel y 
ru eu llawenydd yn g yflawwn. 1 Jo. i. 4. 
* Yinma, yn y yd. hwn, nid etto ond 0 ran, 
ne nad ydym yn adnabod y — * eithr fry mye! 
== yn gyflawn-berffaith, pan y cawn. ei dual 

megis i'n hadzaenir ganddo. ; cs XIli, 12. 

* * hynny nid yw Crefydd ya ſefyll gymmaint 

E — wybodaeth Aachen a h o bob 

| Hh eithr yn hytrach gaffael o ware 15 

1 rt fwy fu 275 ddydd i adyäd 3 1 jawn. le 

pongc hyn, V bu Jeſu (o'i rad $i 2755 
Inn Dadyn megis un o honom ni, a mai en 


. 


. o 
* 
* 


1 2 
1 erg 
„ g . 
LS * 
* 4 


taff 

lid yn y diwedd fod dywedud am danom nyni; 
e ng y mar Efe, yr ydym ninueu hefyd yn y byd 
on. 1 Joan iv. 17. | 


N e M r 
F chweched Nnadrodd. 


I 


Fy ARGLWYDD 1. 


in | 
Y Arglwydd a'm Daw, 'Tydi a wyddoſt yr 
* F holl 1 yr * m ni yn ei fivyn« 
po hau dan o ywodraeth culaaidd Di, a 8 
ſodd trwy hynny 'r ym yn cael ein gwaredu 
Y oddierth yr holl amgylchiadau annedwydd, a 
WF oeddem ynddunt ynol ein rhydd-did cnawdol 
h o'r blaen. Tydi Frenin yr holl' fyd, a wyddoft 


* rhyddion Di, y rhat a draddodant eu hunain yn 
* ewyllyſgar i fynu i Ti, ac a ymbiliant arnat me- 
© gis cymmwynas i ganiattan iddunt fod dan dy 
reolaeth a'th Arglwyddiaeth. Par i ni oll, 5 
xhai ſy ymma ger dy fron, fod cyn ddedwydde 

' a gad i gynhwyſiad y wirionedd dra-phwysfawr 
da neillduol hon gael ei dyſtiolaethu, os nid gy- 
da'r manylder a fae teilwng, etto ynol gwis 
' dull y peth, er mwyn dy Drugaredd. Amen. 


3 


pa mor wynfydedig yw dy weiſion 2th ddeiliaid 


; A ” 
oe 
\ "2 28 
* 


ob 0 D ces neb nad yw yn caru yr Arglwydd 7 22 
ul bydded Anathema maran-atha. 1 Cor. xvii. 22. 
1 Mae'r geiriau ymma o'r Apoſtol Paul yn canlyn 
N wedi iddo anfon annerch at yr eneidiau. Wrth _ 
7 dyn y tebygai dyn, mal pettae rhyw felltith ben 
4 2 F 2 ol 


„ 
1 
* 
4 
- 
"Y 


> 


64 
nodol ar bob aelod o'r Eglwys ag nad oedd y 
caru yr Arglwydd Jeſu ; ; gan ei fod yn cael{ 
oſod megis cyferbyn a'r annerchiad, yr hyn be 
vn y cyn-ddyddiau hynny oedd a mwy ſummiy 
ynddo nag yrowan. Gwyddom yn dda, fel 
Jean yn gwarafun dywedud Dunzv yu hdd un 
neb a fae yn anghriſt, a fae yn gwadu Duwdel 
Criſt, ac heb ddwyn dyſgeidiaeth Jeſu. 2 J. 
7—10. Felly ymma, ar yr un pryd pan oed 
Paul yn gorchymmyn annerch 7 M 
chan chwanegu, Tr annerch m law i Paul fy hin 
efe a ddidola y rheini oll ag nad oeddynt yn can 
r Jeſu, er eu bod yſgatfydd yn perthyn n 
i'r gynnulleidfa. 
Ond yn breſennol nid af i ymofyn, pa una 
rhyw ffurf o ddiofryd neu felltith yw hyn; 3 
onte yſbyſiad yn unig o gyflwr anhappus yr enei 
diau ah rad ynt yn caru bd megis y fat 
honno yn y Dareuadiad, xxii. 11. Hal 
fraont, bydded fraunt erto, ar haun pF £ yfhawn, 
bydded g yfiawn etto: megis pe dywedai, V faul 
nad y yn caru yr Arglwydd Jeſu, creadur mel. 
digedig v, ni ddichon feddiannu 'r fendith, n 
ellir mo'i gynnorthwyo, ni all ein tangneddyf ni 
orphwys arno, canys gwraidd pob tangneddyf yy 
Criſt ein heddwch ni. S Bydded i view fod fel i ap 
y mynno, ie pa * ſwn y gair yn goddef cael ei 
A etto er hynny mae r peth a'r yltyr yu 
hau 'n gadarn, ſef fod pob Ae mewn Eglwys 
22 gywir, ag nad yw yn o Jen 
Griff, yn felldigol. 
Canys nyni a Alen (ynol yr Efengyl) wneod 
niaeth rhwng dynion na chlywfanc erioed 
ddim am yr Jeſu, ac ni ddyneſhaſant iw gym 
thas ef, ar — yn mewn cymuualy Fug 


. 


| [ 65 J 3 
> 1388 thy yr all ver i bawb 
wy 


p eu gilydd yn ein dyddiau ni; neu ymdrin a 
m hawb mal pettaent dan yr un oruchwiliaeth, a 
u ytheu heb berthyn iddi; nid peth ſynhwyrol a 


yddai, a'r canlyniadau a: fyddent yn erbyn am- 
an yr Apoſtolion. Ni ddarfa nhwy wyro oddiwrth 
u rheol gyffredinol, ſef i erfyn yn ufudd ar bob 
yn i roi ei hunan i fynu ir Arglwydd — 
2 Cor. v. 20.) nid oeddynt yn arfer cyhoeddi ; | 
wy yn erbyn pobl na pherthynent iddunt, na di- 
dio wrth neb nad oedd o'u cynnulleidfa; eithr bob 
amſer, os Ilymder a arferent, tuag at y rheini y 
wnaent, a oedd panddunt awdurdod i orchym- 
nyn iddunt ; fel y dywed Paul ddwywaith, yn ' 
gyntaf wrth Timotheus, Yr ydwyf yn gorchymmyn i 
ger bron Drau, 1 Tim. vi. 13. yn ail wrth y 
befaloniaid, Yr ydym yn gorchymmyn i chavi, frogyr, 


ens ein Harghwuydd Jeſu Griſt. 2 Theſſ. iii. 6. 
r hyn air a ddy wed ef etto yn gyflavinach wrth 
Anon, I mas. gennyf hyfara lawer yn Nghrift i 


orchymmyn i ti y peth Hdd auedadus. 


iA hyn yw defod gweiſion Duw; o herwydd, i 

ni Wh ddatcan wrth ddynion, y rhai ni phrofaſant ner- 

ahoedd gras, pa beth a ddylent ei wneud, a pha 
i” BY fodd y dylent ymarweddu, mae'n gymmwys mal 
ei I ped anfonech ddyn cloff ar neges, neu gymmell 
u edyn Gall i farnu am bethau ſy'n gofyn golwg 
cf. T 2b a auatauarò' r tlawd, n gxvradwyddo. 
ſa BY neulburaur ef. Dihar. xvii. 5. Y ſawl (heb 


reſymmau eraill damweiniol) a gondemnia ym rhy 
ehud ddynion anianol, ſef y rhai nid oes ganddant 
Jeſu yn eu cal6nnau, y rhai hefyd yſgatfydd nis 
gallant etto mo'i gael, am ſod cynniter-o bethau 
ll yn cu rIrwyſtro rhag gallu Ilunio un ſynniad 

F 3 cywir 


[66] | 
cywir 8 yr Jeſu; mae'r cyfryw un, meddaf, 
yn ymhel a gwaith nad yw'n perthyn dim 1ddo, 
Ni — 1 Jeſu yw cyhoeddi barnedi- 
gaethau, hyd nis gwyddont yn gyntaf i ba radd 
mae”'r dynion yn perthynu. 

. O herwydd paham, er y gellid yn ddi-gamwedd 
gymmwyſo bygythiad yr Apoſtol attom ni Grift 
nogion yn gyffredinol, y rhai ydym yn arddel y 
ffurf Scrythurol o Grefydd, ac yn taeru ein bod ni 
o deulu Duw ac Eglwys Criſt ; etto rhaid i mi gy- 
faddef yn deg, gan fod yr hen lygredigaeth, ag 
oedd gennym wrth natur, yr hon ynol ein hathra- 
wiaeth ni a ddylaſai gael ei gyrru ymmaith oddi- 
wrthym trwy Fedydd, ac yſgatfydd a gafas yn wit 
ei tharfu y pryd hynny, gan fod hon meddaf we- 
di dychwelyd dracheſn, nid bygythiad mwyach 
mo'r geiriau, eithr o'r tu arall rhy wir yw'r peth 
ei hun am y rhan fwyaf o honom, ſef nad yaych n 
caru r Arghoydd TFefu. 


Yr Hawl fawr ſy gan ein Hiachawdwr in cariad 
ni, a ſefydlir trwy amryw wirioneddau yn y Scry- 
thur lan, 

Yn y 110d Pſalm dywedir, Dy bc a fyddant 
exuyll;Jgar yn nydd dy nerth. Eſay a eſponia hyn, 
pen. liii. 11, 12. O Jafur ei enaid y gavel, ac y di. 
evellir. Am hynuy y rhannaf iddo ran gyda lawtr, 
&c. Ond yr Apoſtol a wna'r caſgliad, gan ei droi 
yn bur amlwg ac yn ddiddadl at yr jawn Berchen- 
nog, pan ddywedo, Efe a fu farw dres banwb, fel 
za fyddai ir rhai byw fyw mwyach iddunt en lu- 
rain, eithr iddo Ef yr haun a fu farw dreſtunt, ac d 
atgyfededd drachefn. 1 Cor. v. 15, Er mawyn Hu 
bu farw Crit, ac yr atg yfodes, ac y bu H wy 

: c 


T0 1 


„ J yr argliuyddiaethai ar y meirau ar byay le- 
Y, Rhuf. xiv. . 

. fe gan hynny a biau'r Arglwyddiaeth a'r oru- 
d deyrnwialen dros yr holl eneidiau, dros holl 


ynol-ryw ar hyd wyneb yr holl ddaear; ac yn 
wedig dros y rhai ſy mewn un gymdeithas neu 
nnulleidfa, Ile mae ei athrawiaeth ef yn cael ei 
rddel, ei chyhoeddi yn yſbyſol a'i chymmerad- 
vo, lle y didolant eu hunain trwy hyn oddiwrth 
Thai anghred, ac a ymddangoſant 1'r Juddewon 
n trigo 0'u hamgylch bob dydd yn eu gwynebau 
egis pobl a adwaenent Jeſu o Nazareth, ('rhwn 
d adwaen y Neill mo hono,), ac a'i cymmerent 
f yn Arglwydd ac yn Dduw iddunt. Diau nad 
gan y Thain ddim 1 wrthdaddleu, pan glywont 
yr Jesu hwn adref at eu calonnau. 


Eithr ym mha beth mae ei Arglwyddiaeth ef yn 
fyll? Atteb. Yn hyn, ſef bod ei ddeiliaid ef yn 
obl ewyllyſgar, hyfrydwch pa rai yw ei waſanae- 

u Ef. 
Hyn a 2 ein Hiachawdwr wrth y geiriau 
yn, Os car neb fi, efe a geidwy fy ngair. Joan xiv. 
3. ac yn y gwrthwyneb, Paham yr ydych yn fy 
alto i Arghwydd, ac nad ydych yn gawneuthur yr 
pm yr auyf yn ei ddywedud ? Luc. vi. 466. 
r hynny ni wneir y dechreuad wrth gwplhau'r 
pethau a orchymmynnodd ein Hiachawdwr. Oble- 
id, fel yr ynganwyd o'r blaen, pwy bynnag a 
pals FH trwy wwneuthur, pan na bo ganddo 
tto nerth yn ei yſbryd, tra bo fe etto yn farw a 
all ac heb ras, heb brok etto rym Duw, eithr yn 
ſefyll ar ei waelod a'j nerth ei hun; ni eill y cyfryw 
un wneuthur dim yn y byd, ac os gwna ryw-beth, 
fel pwe'r pryf-coppyn y mae, na thal ddim. Mae'r 
ſylfaen 


[68] 
«wy oy > ph Gita owe ans, ac 
yat a 


rhy fas; a pha fw. N arno, dyfnaf e 
y ſyrthia fe mewn llyg ll 
Nid allwn ni rod 2 eyn i ni dderbyn rhyw ne 


_ Rhaid i ni dderbyn Gras, 7 

gwaed Jeſu. Rhaid 1 ni 75 gyntaf wybod paha 
7 , Ef yn. Arglwydd ar yr holl F yd ac arnon 
ni; ie rhaid i bob enaid yn ntillduol jawn-brd 
paham y mae fe yn Ar —_—_— iddi ? Rhaid fod 
pob enaid yn abl dywedud, Efe,yw ff Arghwyddi! 
gyda 'r ſirioldeb eithaf. 

Y gair a ddywedodd Thomas, pan welodd « 
archollion a'i friwiau ef, ol yr hoelion yn ei dduy 
law, a'r bwlch mawr yn ei Vſtlys, awer amge 
ydocdd, ac annhebyg i'r hyn a wna holl genhed 
loedd y ddaear yn nydd y farn, (neu. o'r lleiaf hal 
Iwythau 'r bobl hynny a gymmeraſent arnunt faick 
tywalitiad ei waed gw irion ef.) Hat a cdrychun 
ar yr hwn a wana/ant, ac a alarant 0: blegid. Ond 
Thema; a ddywedodd, Fy Arglwydd am Diu! 
Dymma weithrediad yr olwg a gau ſai efe o ol t 
koelion. Cyffeſodd yn. uniawn, mai'r Jeſu oedd i 
Arglwydd, a chadarnhaodd gyflawniad:y brophur. 
doliaeth yn ei berſon ei hun, ſef y byddai ei bebl 
exyllyſgar, (neu y dygent iddo offrymmau gwi- 
fodd,) P/. cx. 3. Efe oedd y cyntat ymmhlith y 
Apoſtolion, a wnaeth yr un peth, ag a wnaetha 
Mair Fagdalen, y bechadures fawr, yn flaenaf « 
holl e ſef ſyrthio i lawr wrth ei dra 
Ef, a gwneud jawn gyfaddefad o hono. Yr hy 
beth wedi hynny a wnaed gan yr holl ddiſgyblion 
ſyrthiaſant wrth ei draed ac addolafant ef. 

Yn wir y mac'r teſtun ymma, ſef fod Criſt yn 
Arghuydd i ni, yn helacth o brofiad ac © rigwedd 
magoiol. Pwy — g a wyr ya ſicer, yu 5 


[ 69 ] 


d preſennol hwn, fod Jeſu yn Arglwydd iddo»- 
ae hwnnw meddaf wedi dyfod o hyd i ddir” 
elwch, a ddichon ei gynnal a'i ddiddanu ym 
hob ameylchiad, trwy holl ddyddiau ei einioes, 
than bob damwain a eill ddigwydd iddo. 

Nid matter anhawdd mo hono; a chan ei fod 
or hawſed, mwyaf argoel yw, fod yr enaid yn. 
ach, dan felldith a marwolaeth, pan na allo hi 
dywedud, Eye yw fo Arghwydd i. Canys i gael 
eſu yn Arglwydd i mi, nid yw ragor, onid i mi 
zel fy argyhoeddi yn fy enaid, ddarfod iddo Ef 
dangos ffyddlondeb i mi, y fath na phrofais gan 
eb arall trwy *r holl fyd, y fath hefyd nas gallaf 
neud un ad-tal arall am dano ond trwy roi fy hu- 


. jan iddo yn gyflwyn. Y peth nad allaſwyn mo'i 
oO difowil ar law nac angel na dyn, nac oddiwrth y 
a faill nefaf, nac oddiwrth y diffyniawdwr gallu- 
ant 


= y peth hyn, meddaf, a gwplhaodd Efe tro- 


A'r ffyddlondeb yr hwn a ddangoſodd efe i ni y 
ryd hynny, a barha byth cyd ag y byddo ef byw; 
e Efe ni fydd byth marw. Crift, awedi ei g yfodt 
ddrwrth y meiray, nid yw yn marw mruwyach. 
Khuf. vi. 9. Nyni a wyddom, pa un ai yn y byd 
Wn ai 2 nhragwyddoldeb y byddom, y cadwn ni 
F yn Arglwydd i ni. 

Ni bydd achos i ni chwaith ymadel a'i waſanaeth; 
anys gwyn yw ein byd ni yn dragywydd yn ei Dy 
ef. Yr Arglwydd graſlawnaf y] Efe. Ie os 


ydd i ni gampymmeryd t ein gwaeledd 
en hanrybod, hs on . bob e ein 
alonnau, ac ni ofyn efe gennym yr hyn a ddel 

Ir peth, ond yn unig ein — 
Nid yw campiau mawrion heb galon, yn ddan- 
poliad bn Hiachawdwr, fod dyn yn eiddo ef. Nid 
| ſymmud 


[70] 

{ymmud mynyddoedd, — allan gythrealiaid at 
jachau 'r cleifon, a bair iddo ef bn cydnabod, 
Canys yn y dydd olaf. pan ddywedo'r bobl, an 
phrophwydnſom yn dy enw di, ac oni wnacthom 
thiau yn dy enw di? yna yr addef yntef iddunt 
Nis E an chai erioed, ni wunn i ddim oddi. 
wrthych. 

Ar y law arall, gall yr adyn tlottaf, gwannaf, 
a mwyaf ei lwyth o hen bechodau, yr hwn yn uni 
a dderbyniodd faddeuant a thrugaredd, heb ] 
munud o-amſer ymmhellach i weithio na gorphen 
dim droſſo Ef, gall hwn, meddaf, ddiſgwil cyfar- 
fod a Meiſtr. mor fwynaidd, graſlawn a chariadus, 
@'r ſawl ſy a lliaws o — eu gwneud 
yn Nuw, yn ei ganlyn. 

Hyn a ſeinia yn erchyll yn nghluſtiau hunan-ga- 
riad, kc, of deny m yn — Ser n hol: weith- 

yd bn gorchwylion goreu, er i ni 

eu — — Daus, , helpio gronyn y RO 
yr ympiriom ger ei fron ef; ie na ddeuant 
maint ag i'n cof ni. Canys pan ddywetto'r 
wydd. wrth y thai ar ei ddeheulaw, Chychavi Eee # 
i mi fund, as a roeſoch i mi ddied, (Matt. xxv.) 
ni fyddant hwy. yn coho dim yrowan am dano, ni 
bydd eu troion da eu hunain wedi gadael 1 par- 
haus ar eu meddyliau. Y gweithredoedd a'n can- 
lnaxt yn ddiammeu, ond ni chanfyddwn mo ho- 
nunt ddim. F 5 

Yn wir, y tippyn daioni a nid yw yi 
haeddu d Ss 9 o herwydd Z ho archwyl. a 
ſydd, ar a wnelir er mwyn Jeſu, nad y yn dwyn. 
ei daledigacth. gydag ef yn barad? Ein bod ni yn 
cael cennad i IWV ng ef, mae hynny. eiſioes ES. 

yn wobr © ras, ac y mae r 


cyiryw fodlonrwydd a 
thangneddyf meddyi yo Bey. * — 2 


[71] | 
bo, wedi ei orphen ef, mwy cywilydd arnom, 
owylder a diolchgarwch am deilyngu e bono Pn 
goſod ni ar waith, na chwant arnom iw ofod ar y 
(cor megis pe bae Efe yn ddyledwr i ni. Ie pe by- 
idai i un ar ryw brydiau lawenychu yu ei lafar- 
vaith ei hun, yna daw yſbryd gorchwyledd yn fu- 
an, ac a ddengys i ni gynnifer o feiau, hyd oni 
idiolchom i Dduw am allu eilwaith anghoko ein 
hunain, a meddylied yn unig fod gennym Ja- 
hawdwr. 

Fel hyn y mae am ei weiſzon ef; mor happus a 
hyn yw eu rhan. Nid ydys yn gofyn dim ond 
ewyllys, ffyddlondeb a gwirionedd. Ond os 
mynnant haeddu rhywbeth, nj chant ddim ond 
poen a gohd : efe a obrwya ynol ei bleſer ei hun, 
ar olaf a gaiff megis y blaenaf. Matt. xx. 14. 
Gwir yw, cyttuned rhyw-un a'i Jachawdwr 

ghylch ei gyſlog, ac ni chwttoga Efe ddim o hono, 
k a gwplha yn ddinam yr ham a addawodd: ond na 


n- W/dded:i'r cyfryw un.edrych allygad drwg ar arall, 
l. Urban ni haeddodd ddim, ac etto a dderbyn yr u 
ch pech ag yntef. Y fawl ſydd a'i drem ar ennill 


.) Wibywbeth, yn y man neu rhagllaw, wwy lynu wrth 
ni Nein Hiachawdwr, pa un ai anrhydedd a bri, neu 
avs uu led-happuſtrwydd arall, y cyfryw un meddaf 
u- gyll gymmaint o'i heddwch #i orphwyſdra, ag 
10- WW! ganddo o amcanion gwyr-gam, ac os diange 
leb waeth anffawd, diolched i Dduw. Cywilyddus 
yo , fod creadur heb wybod mor wynfydedig yw 
La Narur Jeſu, neu yn gallu tybied fod y nefoedd ei 
yn. bun yn abl i ſtofi arnom ryw wynfyd arall a fac u- 
you Wn in Hiachawdwr a'i gariad ef, a fae etto 'n 
es. ago na phan ddywedo Efe, Ny eiddo di ydwyf f, 
a hithau ya. eidde, finnea 5 


Canys 


ddol yn cyd-ſefyll eiſioes yn yr adnabyddiaeth dt 


172) 
Canys paham yr ydym ni mor ddedwydd ? a phy 

am y mae cynnifer o ddynion nefol yn trigo yn 
ma yn nyffryn gwylofain, ag ſy o eneidiau yn ad. 
nabod Jeſu? Onid oblegid fod y bywyd tragy 


Cennadwr mawr diweddat hwnnw oddiwrth y 
Drindod fendigaid, yr hwn yn wir ſydd un allang 
eigion ei hymyſgaroedd. Joan xvii. 3. 

— wirionedd a allaf ei chadarnhau yn hy, 
heb i'm cywilyddio ger bron fy Mhrynwr neu neb 
rhyw gwmpeini Gwirionedd brofiadol ydyy, 
Trwyddi i'm tywyſir mor ddedwyddol trwy'r byd; 

un ai gartref neu ar daith y byddwyf, wrth fy 
* neu mewn cyfeillach, yn eſmwyth arnaf neu 
wedi fy amgylchu a'r blinderau dwyſaf, etto ws 

ill ddyfod i'm meddwl i ymadel am Harglwydd: 
Molianc i Dduw, fy mod 1 gydag Ef! Yr hyn a 
ddywedodd y diſgyblion gynt, I ba le yr aun nit 
gennit ti y mae geiriau bywyd tragwyddol, (Joan vi, 
ni ddarfu am yr unrhyw dueddfryd er pan dder- 
chafwyd Ef oddiymma. Y mae Ef gyda ni bob 
amſer hyd ddiwedd y byd. Matt. xxviii. 20. 
Bendigedig yw y rhai ni welſant, ac etto a greda/ait. 
Joan xx. | 

Yn ei Efyngyl, yn yr athrawiaeth ynghylch ei 
Waed a'i Grog, ei Farwolaeth a'i Haeddedigae- 
thau ef, a'n Hiechydwriaeth ninneu yn ymgynnal 
ar yr unrhyw, y gadawodd efe i ni y fath nod-ſulw, 
fel pwy bynnag a genfydd ei Jachawdwr unwaith 
ar y groes, ac yn ei yſbryd a dremia arno yn yr 
2 hwnnw megis y gwaedodd ac y trengodd 

fe droſom ni, dir yw meddaf i'r cytryw un 7 
rhywbeth a lyna wrtho, yr hyn ni all na byd na 
Satan, na hawddfyd na chyfyngderau oddifewn ac 

\ i | oddiallan, 


1731 

dadiallan, na chyfaill na gelyn fyth mo'i dd 
þddiarno : Mae's daiogel 7 na all nac 2 
inioer, nac angelion na thywy/ogaethau na meddiannau, 
zz phethau preſennol na phethau i ddyfod, nac uchder 
a dyfnder, nac un creadur arall, fy ngwahanu 1 
ddiworth gariad Dux, yr haun Hdd yn Ng. rift Jeu 
7 Argkwydd. Rhuf. viii. 38, 39. | 

Gan hynny ſwm a ſylwedd y cwbl a ellir ei ddy- 
vedud, gan un yn ei weinidogaeth ef neu ym mha 


e dull bynnag, wrth bawb yn gyffredinol a phob 
. Nin yn bennodol, yw hyn: O na bae 'r Jeſu yn 
d 6 Arglwydd i ti! pettaet ond unwaith yn gw-y bod pa 


fath Arglwydd yw Efe, a'i garu ef yn jawn! 

Mae'r Byd yn addaw, llawer, (peth arall yw cy- 
lawni,) ond pe bae fe *n cyflawni'r cwbl a rhagor, 
etto nid yw iw gyffelybu i'r Meiſtr hwnnw, yr hyn 
ni addaw ddim o'r fath hynny, eithr o'r tu arall 
gorthrymderau, erlidiau, tlodi a marwolaeth er 
mwyn ei enw ef, Dymma rr cyflog a'r elw, lle y 

Im yr enaid fwynhau mwy o eſmwythyd a bod- 
00 oorwydd, a chanddi lawer llai bryd i gyfnewid eĩ 
"0: % Harglwydd a cheiſio arall, na phe bae dyn yn. - 
ngwaſanaeth y Meiſtr gwychaf, lle y gellid cael 
dol bleſerau a thryſorau 'r byd. r 
ai Hyn ni ddichon neb ei gredu, onid y ſawl a ga- 
* fodd brofiad o hono. Mae e'n gwbl-groes i'n na- 
| turiaeth, ac yn wrthwyneb Ir holl amcanion- a 

a ddyſgaſom o'n mebyd, fel nad allem byth mo't 
ae deongli heb ras. Je yr oedd yn rhy galed i ddiſ- 

gyblion ein Harglwydd eu hunain; Pear, yr hwn 
„dag a enwid in Hiachawd ddyn wedi ei ſyl- 

1 gan ein Hiachawdwr yn ddyn wedi ei {yl 
5" fienu ar graig, a ddywed er hynny, Arglwydd, nis 
bzdd byn i ti, Matt. xvi. 22. Ac nid llyſiant yw 
* byn a ellir ei oſtegu trwy reſymmau, na ſerch ar y 

ae all a ellid ei hennyn trwy 'r un . 

Wi 


- 


( 74] 
Thwi a allech yn wir orchfygu dyn cyn belled, { 
na bo anddo dim — 1 A eithr pay 
ddelo gwir achlyſurau a phrofedigaethau, yna y 
gwelir mor egwan yw ffrwyth annogiadau a chyn. 
gorion yn unig. 

Yn y gwrthwyneb, ni raid i'n Hiachawdwr ond 
unwaith gymmeryd gafael ar enaid, ni raid iddq 
ond caniattau iddi un cip-olwg ar ei Aberth ef, 
mal y bo i lygad ei ffydd hi graffu yn union arno 
ef, ie pettae ond tros un diwrnod, heb gael e eig 
gwyrdroi gan bethau eraill, nes bo iddi deimlo ac 
ymſymnied ei Waed, ei farwolaeth, a'i haeddedi- 
gaethau Ef, a'i dragwyddol gariad tyner, a phrok 
vn ei chalon ei hun y peth a addefodd y dday 
ddiſgybl, tra'r oedd Ef yn ymddiddan a hwynt at 
F fordd ac yn agoryd iddunt y Scrythurau, Onid 
odd eim calon ni yn lloſgi ynnom ? ac yna ni bydd 
= with ddim yn rhagor; y dyn a fydd yn eiddo 


Gallaf lefaru am hyn hefyd gyda ſicerwydd 
mawr. Myfi a attolygat arnoch bawb yn ddifrifol, 
ar i chwi gychwyn yn ddwfn i'r myfyrdod yn 
ghylch Dioddefaint yr Jeſu, a chymmeryd o ho- 
noch yſpaid pwyllig Yr perwyl hynny. Tebygwn 
mai nid gormod a fyddai, pe goſodai dyn o'r neill- 
du dros ennyd bob peth arall, hyd oni orphenno 
hyn; canys mae'n gof gennyf, pan glywais 1) 
tro n fy mywyd farw o Jeſu droſofi, cyn- 
hyrfodd hyn ynnof y fath ſerch, bodlonrwydd, 
cynneſrwydd a Chariad tuag atto Ef, ym mha un 
pr wyf yn ſefyll 17 y funud breſetinol, ac o'r aur 

onno nid allwn lai na'i garu ef, ac yſbyſu ei far- 
wolaeth megis y peth mwya gwerthfawr, anwylaf 
2 phereiddiaf yn yr holl fd. mas 


. 
Pethau yw rhain a eill dyn or dealltwriaeth 
pwrengaf eu hamgyffred; a'r gur dewraf a mwyaf 
i ddoethineb ymmhlith dynion, rhaid i hwnnw 
u teimlo, eu credu au profi yn ei galon, yn yr un 
modd a'r baban lletaf. 

Pan ddigwyddo dwyn gwaith gras i ben mor 
ddiſymmwth ar l nid wyf yn naccau, nad 
all fod Ilawer diffyg, anwybodaeth o lawer gwirio- 
nedd a fynn yr Yſbryd glan etto ei chwanegu, ac 


0 
h 
. 


d 
0 
f, 


10 


iar llawer o bethau, 0 herwydd. pa rai y mae i 
e ddyn achos i gywilyddio ger ei fron ef; canys y 
. WW mac'r cariad, y*cymhelliad a'r awydd tuag atto ef 


yn rhedeg yn rhy gyflym, heb aros am yr yſtyriae- 


mau mwy pwyllus. G herwydd hyn Paul a eilw y 
: 1 bo rai yn annhymmig, neu wedi eu geni allan 
on 


amſer, ac a gyfrif ei hunan yn un o honunt. 
Ond etto trwy hyn y gwelwn, pa fath Arglwydd 
da ſy gennym, pa mor ffyddlon y efe, pa mor 
aldfwyn yr ymddwg ef tuag attom, ac fel y cyd- 
dwg ef yn hir a nyni; fel y 8007 ef hefyd pa ſut 
| atgyweirio, trwy ei ffyddlondeb a'i ddoethineb ei 
hun yn unig, ein holl feiau a'n gwallus bethau ni, 
| gyſſylltu yr hyn oedd ynol, ac i gyflawni diffyg. 
vn G * y Y . BY « 
N deall a chynganedd ein ſynniadau. Nid ydys yn 
d/gwil mewn goruchwiliwur, ond cael un yn ffyddlon. 
1 1 Cor. iv. 2. e ee ae by 
Eithr dir y yn gyntaf dim, mai cyd ag y by- 
F ddom dan farwolaeth yſbrydol ac heb fywyd yn- 
, nom, nid eill ei Arglwyddiaeth ef ennill. ein calon- 
wa, an deall ni wel brydferthwch yr unrhyw. 
Wr hy . 
* In y pen, yn y meddwl, geill dyn yn wir gael 
lar rw fyfyrdoday, ie rhyw fath o gynhyrfiad yn 3 
Lon: ond yr argraff fywiol a thrigiannol yr 
N a llefaru am dani, peth arall ydyw. . Y mae hi'n 
 » WW 4 anyddu gyda ni, ac ni ad hi mo honom yn oes 


j 
U 
5 
| 


(79 ] 
veſoedd ; mae hi yn ein canlyn yn gyfrinachol pehhy 
bynnag y b6m, pa un ai yn bwytta, yfed, ne 
3 y byddom, ac 4 ymgymmyſgu yn ein 
ol a 


| ymddiddaniony ar bob achoſion, ac ym mhob 
tro a gorchwyl o'n bywyd. Y dwys argraff ymny 
ni chaniattà i ni mwyach wneud y peth a fynnen 
ni ein hunain, eithr hi a'n clymma ni wrth jau . 
rheol Criſt. | ho 
Yr ergraff neu'r dwys-bigiad ymma, meddaf, m. 
ni ddichon fod, hvd nis bywheir y dyn, hyd nj m 


pero Mab Duw iddo glywed ei lais ef, hyd ni 


merir ymmaith y natur farw trwy Waed Criſt 
a meddalhau yr anian garregaidd, fel y dywed y 
Prophwyd, Tyrnaf y galm garreg och enawd chan, 
ac mi a roddaf i chwi galon gig. Ezek. xxxvi. 26, 
A hyn yw effaith y pregethiad Fendigedis ynghylch 
Gwaed yr Oen, ſef bod y galon yn toddi mewn 
munud, a bod bwrw allan — fel y delo 
bywyd yn ei lle. 
Eithr och fyth! fod dynion, 1 yr awr pan dde- 


lo'r Arglwydd gyda 'i Y i blannu gair ei 
Ddioddefaint ynddunt, yn caledu eu calonnau fel 
galleſtr, yn ceifio noddfa trwy chwiliadau coegion 
mmherthynol mewn lly frau, trwy ddynion, trwy 
ddigrifwch a difyrrwch, a thrwy bob modd aral, 
v anu eu hunain yn erbyn gwahoddiad eglur 
ein Hiachawdwr. Ein cydwybod a ddywed 1 ni, 
pa cyn amled y 88 ni fel hyn. Pa mor 
aml y canfuaſom fod ein Hiachawdwr yn agos at- 
tom? eithr pa gynnifer gwaith y darfu 1 ninnen eil- 
waith gymmorth ein hunain, fel nad allai gras 
LY er hamcan? —  _ 1 
Hleblaw hyn, mae r peth yn wradwyddus yn 
ein dyddiau ni, i ddyn gynnwys ei oreſcyn gan ein 
Hiacha aw dvr; ac yn y gwrthwyneb cy frißt yo 47 


rhydedd, 


. | 

thydedd, i wrthſefyll holl wahoddiadav, ymbilia- 
dau a gwirioneddau'r Efengyl. Trwy ei droedi . 
pacth nid oes gan un ddim 1 ddiſgwil ond caſineb 
 ewradwydd ac erljd ar law ei gyfeillion, ceraint 
zi holl gydnabyddiaeth. Hyn ſydd bur wir! an- 
hawdd yw dilyn ein Hiachawdwr ynghanol proffe- 
ſwyr ei enw efz am hynny rhai, Lacbdye y groes 
hon, a droſglwyddaſant eu hunain tuhwat Yr mor 
mawr, gan dybied y caent fwy o ddiogelwch ym- 
myſg y rhai gwylltion nag ymmhlith Criſtnogion. 
Ond cyn 7 ag y uhr un, ei fod ef yn ei 

o 'r Argl 


il, on yn ei — 5 „yna yr holl bethau 
un ni chynhyrfant moi feddw] mwyach, eithr 
, parha i fod yn ddyn dedwydd. V galon a laweny- 
20. cha, ac ni ddichon neb ei difuddio o'i Ilawenydd. 
ich M ymwelaf à chæui drachefn, ach calon a laaueny- 
wa il cba, a'ch Nlawwenydd ni ddwg neb oddiarnoch. Yr 
elo ufudd-dod a'r ymroddiad ymma i'n Hiachawdwr 

yn yr awr à'r funud pan fo Ef yn galw, mae gan- 
le- ddo weithrediad megis ſwyn hyfrydol ar ein holl 
i yd. Nid yw dyn yn ddarolſtyngedig ir fath 
fel WY ofdiau oddifewn, ag ſy'n amgylchu eneidiau eraill, 
on 


y rhai a adawant i ddrws eu calon gael cura wrtho 
mor fynych yn ofer. hs 


Ynawr rhaid i mi ynganyd ychydig eiriau, i 
edangos pa ſut y e Ro hunain 
mewn perthynas i'n galwedigaeth yn y byd, fel 
na bo i ni trwy hyn wneud annhrefn yn honno. 

Mae gan lawer un y fath dyb a hyn: «Er y 
„ chwcnnychwn ymroi ty hunan yn gyfan-gwbl 
m Hiachawdwr, etto ni allaf wneud hynny, o 
„ herwydd gwis wyfi Ir meiſtr hon a hwyn; mae 
« gennyf ryw-beth arall i wneuthur; mae cynnifer 

G 3 8 


ST BD S 


[78] 
he 24 e n a negeſeuau rhyngokq 


hain ar cyfryw wrthddadleuon a 
Jaweroedd, Eithr attolwg, pa wedd mae'r holl be. 


thau hyn yn ymgyfwr a a gwaſanaeth ein His 
chawdwr? Geill dyn barhau ya ma ſwydd yn yi bo! 


Þyd, os ally hin bechadurus ynddi ei hun. « 
ink e diadau W 1 jad gan neb y. Ml « | 
ghylch ei gyflwr ei hun, dynt: Oblepil a | 


yr un peth ambellwaith ax er nis 1 un, ar nad cli 
yw felly iw gymm 45 Geill yr hyn a bat 4: 
rwydd- deb ĩ un, fol y n rhwy Wise dal. a dichon I ch. 
r Arglwydd gyd-ddwyn a rh. trwy amy. 
nedd — 4 — yr — nid eil oddef —.— un 
arall. Ond yn gyffredin, nid oes un rheal arall ir 
Holl g gyf — 8 Bern. a chelfyddydau dynion 
an, pa 


oddial un ai bod hwy yn appwyntiedig yn y 
Scrythur — onte dan oddefiad : geill, — 


ein Hiachawdwr fod ya Arglwydd arnunt wrth en 
trin. 


Canys yr holl ddy nion yn y byd yd 

laid i i410 Ef, a a'r bol greaduriaid y e 
Hyd ynoed y caethweiſion a oeddynt dan jau mei. 
ftraid Paganaidd, gorchymmynwyd iddunt wneud 
gwaith eu meiſtraid, (yr hyn waith oedd yn 5 
In ddiflas ddigon, ) megis in Hiachawdwr. 77 4r 

8000 Cri 772 yr ydych yn ei aba ſanaetbu, medd yr 

poſtol, Col. Iii. 24. A Luther a ddywedodd v 
waith, y gallai morwyn yn yſgubo'r ty * ei 

gorchwyl yn Nuw. 

Pa un bynnag ai bæuytta, ai fed, ai beth bynnay a 
mwnelcch, gaunewch bob peth er gogoni ant i Dauw. 
1 Cor. x. 31. Mae 'n Hiachawdwr wed! ymegy- 
feillo ac ynguplylu c cyn belled a'i weiſion A i for- 
| wyniom 


Ft 791 
jon, fel y mae ganddo law a llypad yn eu holl 
wr $64 ſalaf 3 beth — a wnelont 
mewn gwir ſirioldeb, heb fod eu hamcan ar - 
focthogi, byw yn eſmwyth, cael eu hanrh eddy, 
neu fod hau eu gwyniau, eithr o'r yſtyriaeth gywir 
hon, Fy ſwydd a'm dyledſwydd yw ; gorchym- 
« mynwyd hyn 1 mi, myfi a'i gwnaf a'm holl ga- 
« lon;” hyn a fendithia ac a lywodraetha Efe, hyn 
a lwydda ac a werchyd, yn hyn y faif ef wrth eu 
clun, fel y gwelwn worth enſampl Jeſeph yn yr 
Aipht, yr hon oedd yn byw mewn d tra- 
thywyll a gofidus. | | 
I ddyfod at ficcrwydd o'n matterion, nid rhaid i 
vi fynd trwy lawer o boen. Canys ein Hiachawdwr 
a ddengys i weiſion yn y modd ſymlaf a naturio- 
laf, pa beth a rynga fodd iddo ef, neu nid felly. 
Efe au 8 meddaf, o'r hyn hefyd fy 
wrthwynebol iw- ewyllys: ond yn wir gwas an- 
fyddlon/a fyddai hwnnw, yr hwa nid ymedy chwip- 
pyn a'i holl dda, a'i anrhydedd a'i fantais, pan 
el- ¶ ofynno ei 2 hynny ganddo. Nid yw ty yn 
u. ein goſod ar f heb achos; eithr pan y gwnelo, 
ei- mae fe 'n fan wl. IR .. 
ud Megis Cynhaliwr yr holl fyd, mynn Efe i bob 
ch WW peth gael ei wneud ynol ei drefn; a da ganddo we- 
{r- led ei blant ar waſgar ymma a thraw hyd wyneb y 
A Wh ddacar, a bod iw Gicyblkon ſanfteiddio pob am- 
n. gyichiadau, celfyddydau a chyflyrau dynol ; fel y 
ei gina y rheini oll, ag a reolir gan yr Yſbryd. - 
Peth dymunol gan hynny a fyddai, pe bae'r holl 
wid a'r ddinas bh wedi ei llenwi a gweiſion a 
u. norwynion i Griſt, y rhai nid 1 ac ni 
Y- WH £4awent mo'u fad au ſwydd, eithr yn unig a dder- 
. bynient galen newydd ac yſbryd arall, rheſymmau a 
» Wh ©ynbyrhaday eraill, i ddilyn eu crefftau a'u gorch- 


wylion, 


TP > = 


— 


— . 


S_ SS r 


ed 
= 


[80] 
won: Yi y byddai Ir genbedlaeth ddynol k ba 
— a byddai er lleſhad hefyd 7r rheini ag nad WI)" 
ydynt yn adnabod Jeſu, nac yn blant etto i Dduy, N 
Ache yn bod dan ei amynedd ef. cy! 


Dymma fel y mae yn ngwaſanaeth ein Haryl. 
wydd ni. V . A Hikgenir ar u W) 
Maddewwyd i ti dy bechodau; ac a ddechreu gydi d 
hyn, Mymaf, glanhaer di! Matt. viii. 3. 0 
* 'Gwir yw, y ſawl ſy'n proffeſu'r Jeſu, yn ym- 
ffroſtio yn ei Fedydd, yn derbyn y Cymmun, ie r 
ſawl a wna y weithred leiaf trwy ba un y dengys oi Ml © 
fod yn perthyn i gynnulleidfa Duw, ac etto 4M © 
. yw'n caru yr Arghuydd Jeſu; mae yſgymmundod WM © 
pennodol ar 2 cyfryw un, melltigir ef gan yr Apo- Ml © 
ſo), yr un ffunyd ag y dodai tyſtion yr Jeſu gynt 
raith-ddiofryd ar ryw aelodau 'r Eglwys, meęis 4: 
nanias a Sapphira. | 
Ond pa fodd y mae i'r rheini ar y law arall, fy'n 
ymwrthod a holl ordinhadau Crefydd, ac yn cyfa 
ddef yn bur groyw, Nid oes gennyfi na bryd nac 
ewyllys 1 fod yn eiddo Criſt? V cyfryw rai meddaf, 
ydynt yn gorwedd, o'r naill ran, dan ergyd y d- 
| ay iydd ar ddyfod, ac o'r rhan well dan y 
lygredigaeth cyffredinol, lle y gwiſga dynion y 
felltith megis crys am dariunt, yr hwn nid ymedy 
a hwynt ; mae pob peth yn farwol ac yn ddamne- 
dig o'u hamgylch, ac nid yw eu holl fywiogrwydd 
ond mepis llen wedi ei thynnu rhyngddunt a'u co- 
Vedigaeth, cu trueni a'u huffern, a phan ſvrthio 'r 
babell oddiallan yn ddrylliau, gorweddant ar un- 
waith yn y llyngc-lynn, heb wybod pa fodd mwy- 
ach iw helpio 'u hunain. 15 | 
Dymma yn wir y greſynus gyflwr, yr hwn a dry 
holl ogoniant a golud, coronau, ſeptrau a 2 * 


holt bleſerau a rhioltwch y rhai ſydd 
yn dir anial ac yn ogofeydd cethin 5 — eu 2 
nain. O barthed hyn, gallwn appelio at y teimlad 
cyffredinol, canys nid yw'r th 


[ 81 ] 


ddim amgen = 
monwes pob dyn o ba radd ynnag y bo. 

Ond o barthed y profiad o'r tu arall, pa mor 
wynfydedig yw bod n ngoſgordd ein Hiachaw- 
dur; y cychwyniad o hono a ymdd:bynna ar ſeinio 
o lif Mab Daw. Joan v. 25. 


« O Fyddlon a charedig Jackedwr! mi attoly- 
arnat gyda chalon iſel a mabwyſol o ran yr 
6 el rai hynny, a dybiaſant yn deilwng yn y dy- 
ddiau hyn, neu a dybiant yn deilwng * i 
« wrando ar y eee PA: hylch dy Ar 
« ddiacth di, dy dra | Dan iow a 45 
« dragwyddol Gariad, „Halde igaethau, a 
„ Senn d digymmar y r ai ſy'n tri Day Os 
ymmer hwy i'th freichiau, bydd yn agos 
bob un o 3 dilyn bob un, a phar Adunt 
i * fod yn 8 mor ogoneddus wyt Ti; fel 
21 da th Y ſbryd Fa! i mewn iddunt, 
« faddeu iddunt eu pechodau, cymmeryd ym- 
« maith eu hangeu a pk calledigaeth, a'u der- 
« byn hwynt i ch Deyrnas di. A'r gweddill o ddy- 
* ddiau eu bywyd, a'u holl amgylchiadau, tro | 
e hwynt yn bur hedd a llawenydd : Canys Tydi 
« yw' 44 daio nus, a Charwr yr eneidiau, 
« i rhai ſydd oll o bris mawr i Ti. Dy wobr a'th 
* hyfrydwch Pop a choron dy ben: cymmer 
« hwynt i gyd i'th nodded. V Tad a'u rhoddes i 
* Ti: a Thitheu ſydd i fod yn Frenin ac yn Ben 
1 nay i breſwylio ac 1 Car yo >: Jp 
* yn, O drugaroccaf Arglwydd ! a dechreu, go- 
* reu pa gyntaf, yn enwedig ym mhawb ſy ym- 
ma 


x 


—— 
- 


— ¹uu.⸗ ² V —·-  . 


* ddlondeb dy hun. Amen.” 


eee eee e 


math mayr ein Hiechydwriaeth ni. 


* 


[ 82 ] 
* ma ger dy fron, i roi ſiampl o'th lywodraeth x 
y galon, yr hon ni wyr neb mo'i grym, ac i dy. 


* walt allan dy dangnefedd, yr hwn ſydd uchlay 
pob deall, er mwyn dy anfeidrol gariad a'th hx 


YT. ſeithfed Y, madrodd. 


YR HWN A'M PRYNODD I, DDYN COLLEDIG 
| A CHONDEMNIED:G. 


* 


N J a ddaet hum i frorw tin ar y ddacar, a pheth 
; r os cynneuwoyd of eiftoer. Luc. xii. 49. 

d hiracthlon air ein Hiachawdwr, pan 
ddaeth Ef ar y teſtun hwnnw, ynghylch cwplhay 


Pan fom yn llefaru am Jechydwriaeth pawb 0 
honom, mae natur y teſtun yn ein harwain yn en- 
wedig i dair yſtyriaeth : | | 
- Yn gyntaf, o'n bod nin golledig. —_ 
Vn ail, o'n bod ni wedi ein condemnio. % 
Vn drydydd, o fod Prynedigaeth i ni, neu, fel y 
traethir y peth etto yn fwy cymmwys a chyflawn yn 
ein Herthygl ni, o'n bod awed! ein promu eiſioes. 
- Tri'phwogc yw y rhain, a raid i ni yn wall 
padw yn ein golvwg, ſef ein bod ni yn golledy, 
condemniedig, a phrynedig. A gwir yw'r tri at 
unwaith. at) bart gd >: yr hwn fy eto 
heb gaffael nac adnabod yr Jeſu, yn Au gun. 
dog 1 Griſt ag ſy'n deall y dirgelwch, ni 1 


[83] | 

ddyn colledig a ehondemniedig, eitht hefyd yn 
dyn * brywwyd. A Gym Aelen, d. 
ad ydyw'n hdd cyffroi plant Duw i fod yn lli- 
liog wrth y bobl ddrygionus; canys ynghanol eu 
veni, ynghanol eu gweithredoedd tra- afreſym- 
nol, (trwy ba rai y maent yn anafu eu hunain 
wyaf,) etto edrychir arnunt megis pobl brynedig, 


erwydd diogel gennym, nad ydym ond trwy ras a 
cn 3 a ydym. Nyni a wyddom ein 
od mor golledig a nhwytheu, ac mai trwy Waed 
fammod yr achubwyd ni megis hwynt-hwy. 
bd n yn llawn o'r wirionedd hon, a ddichon 
add orchfygu pob peth arall a gais ddigalonni ei 
ys cariadus i h dio'r eneidiau tua'r mwyniant 
du Prynedigaeth, a'u dwyn hwynt i dir y rhai byw. 
) pa mor ddymunol a fyddai ir __ un —— 
ymmod, y Gwaed yr hwn a dywalltwyd droſtunt 
ill, a Gras yr Jeſu, unwaith yn wir-breſennol 
ddunt, a chwedi ei gymmwyſo attunt, a'i wneud.: 
n amlycced yn eu calonnau a'u cydwybodau hwy,. 
g y mae yn ngolv'g a barn Duw, ac felly caffael 
d honunt y cyſſur | 
Ond pa beth yw'r achos, fod pob un yn anhaw- 
af oll iw berſwadio o'i Brynedigaeth ei hun; ie bod 
pob dychweliad neu droedigaeth yn dechreu trwy 
amheuaeth, nid yn unig pa un ai'n bod ni wedi ein 
praredu, eithr hefyd a oes poſſiblrwydd 1 ni gyr- 
zeddyd gras ? Paham y mae meddyliau dyn ar 
ntaf yn llawn gofid a thrallod, pan fo yn dyfod: 


n, am nad yw dynion hyd y pryd hynny yn ym- 
fed yn ddyledus, eu bod hwy yn gel 


hawdd 


g a allant ddyfod i fod yn gyfryw rai a ninneu. O 


a'r lleſhad o'r cwbl! ; 


to) hunan, wrth ddeffro o farwolaeth, wrth gly- 
wed Ilais Mab Duw a dechreu byw? Yr achos yw- 


edig ac 
n ddamnedig, Canys pe credem ni hyn Imma, 


(hag a Fd amp  devnglifr 1 
a i ni am a devngli'r lla 
hefyd. K 


Eſay a ddywed, Nyni oll a grwydraſom fel drfail, 
froiſem bawb iw ffordd ei hun, (p. Iiii. 6.) hyny 
vw, — 3 Bod yn golledig, ynol Vt 


er — bel alan or fan lle y dylem fod, me- 
edition y > «oh a'n _ mon cael, * hes 
heb fod ein hunain i ganfod y Ilwybr 
STI * 

Yn e mwyac 
ein holl ffynniant, jech 4, Well wedi darfod am* 
danunt, bod heb deby —— 0 feddu nac jechyd 
na bywyd byth d rackeſh. 

Hyn ar cyſſelyb a elwir yn y byd, o fod un ve. 
di ei golli. V mae, mewn yſtyr yſbrydol, mal pe 
dywedem, ein bod ni wedi colli öl a ffordd jechyd- 
 wriaeth allan o'n golwg, ac na wyddom na'r 7 
adref, na pha le 4” den nac at ba beth y cyfei 
Paul a dd . hats by es 
e a ffordd . bear- Rhif 

1E a 1 na add Ich y peth . 
ſef nad oes deim Ay trueni ac Wer 
aflwydd, mae 15 — — _ yn afraid. Cup 
ni bydd yn dra-hir, cyn y ſobrant of u meddwdod 
yr hwn {yn peri iddunt ffanſio, o'u bod nh n 
wych eu cyflwr ; o'r lleiaf, prin y gwelwch 
myned allan o'r byd hwn, Feb Ar gu 
rionedd yn ei berſon ei hun, a | chyfaddef, h 
Hrad i nid oedd dim ond deſtryw ac aftwydd; fy Y.. 
ddiau a ddiflannaſant, ac ni welais ddaioni ynddunt. 

Ond cyd tra byddo'r bobl yn dilyn eu helynt, n 

ymghwed n eſmwyth yn eu pechodan, heb welel 
mou peng ac yn gallu myned ywlaen heb e fl 
) 


[ 85 ] 
orthrwm anoddef iddunt en kunain, eichr etto 
n ddifyrrwch iddunt 1 bechu; yna rhaid i ut fod 
n ymarhous wrthunt, eanys ni ellir mo't perſwa- 
jo i dybied eu bod hwy ym annedwydd. Ni thal 
ich cyn ddim mwy diets, | nag a dalai i 
dyn meddw frarad — am fatterſom prudd. 
anys maent hwy yn feddwon hefyd, ie yr feirwon 
cholledig, heb adnabod eu hunain, na'u bod ar 
rfrgoll; edrychant ar y rhai / 4 chwennychu eu 
argyhoeddi, megis d ynion enbydus, neu ffyliaid 
wal, i ro duft iddunt, Gan hynty gwaith an- 
nk, jawn ydyw-cyrhaedd at gator dyn, yr hwn 
i wyr ddim o'i barthed ei bun, ac Mm ettybia 
Wah ei fod ef yn golledig. 


| 


Ond ymma dine rhywbeth yn gynnorthwy, a 
ynny yw y Condermiand oddifewn. Dau a' cae- 
1 bawynt oll meavn aun fudd.dod neu anghrediniaeth, 
Ii trugarhaat ævrth bawb. Rhuf. xi. 32. 
pan fyddo dynion yn wychaf arnunt, ac yn ddio- 
af pa beth a fydd y diwedd; yna daw graſlawn 
w Duw iw gorddiwes, ac a bair iddunt /n rhag 
| farnodignerhes ef, a dychrynu rhag eu herchyll 


- E a 7 7 "x. 9: Au 


-— 
= 


ac Werygl. Ni wyddant pa beth a wnant. Mae'n 
yd ys iddunt nad allant ddiange rhagddo Ef, eithr 
Jod, bid iddunt ſyrthio iw * Ef 335 bryd neu 
dd. Vna derbyniant y cyf EASY dfa a gwth, 
bo ad allant yn hawdd mo'1 Arche pi air f ſydd 
v berrdd 3 dryllib'r graig. Jer. why "/- hp 
» 1 Ac fel y ownaeth Duw hy ynny yu yr hen Deſta- 
Lo wb tra vr Ddeddf, felly fe a'i gwneir fil o wei⸗ 
font, zu yn fury yn y Teſtament newydd trwy'r Efen- 
t u. Caays yi lle 'r ddeddf, yr hon a Surai gynt 
veled WY" fyruig : ar y calonnau nes cacl agoriad; mae gen- 


(a vnawr cnaith orthrechach wurd Crit yr 
H hun 


— - oo wm eee EIT, ——— ́ :??!:!'„ 


| 
| 
ö 
| 
| 
| 
| 


 gair, eu bod hwy 'n gondemniedig. 


1861 
hwn fy 'n treiddio i mewn ac yn menu ar galom 
dynion yn y fath fodd, hyd nis toddir eu caled el. 
lawer mwy na phettaent mewu fwrnais, fel y Hd 
i'r calettaf a'r dygaſaf, (y thai oeddent mor ia 
o'u ſynniadau gwrthwynebol, ag ſy boſſibl i un un 
bod o anwir,) orfod arnunt deimlo yr Holla 
fraich, ac eglurhad nerth a grym y Prynwr cen 
ſhoeliedig ac Oen Duw, yr ah nid allent hyd li - 
hyn lunio un amgyffred o hono, ac ni wyddai ai 
calonnau ddim oddiwortdo. 5 

Vnerth hollalluog ymma o Waed a Chrog Je 
* 1 weithrediad gyntaf gadwedigol, ar ol pat 
gellir gweled fod y dynion wedi eu hargyhoedd 
ac nad yw'r galon mwyach yn gwbl farw, eithr 
bod hwy yn ofidus dan eiſieu gwir fywyd, mes 


( 


Dyn colledig arall, dyn marw, nid oes naws) 
blino arno, y mae ef yn cylch-redeg mewn hely 
o bechod yn ddiarwy bod. Cyfammod ei Fecht 
y mae ef wedi ei anghoho yn hir o amſer. Nid u 
ynawT 1 chwilio am yr achoſion paham y mae grit 
mawr cyfammodol y Sacramentau, (yr hyn a hat 
rir ac a ddyſgir yn ein Llyfrau-Crefydd ni, ac a g 
faddefr gan bawb,) pom y mae ef, meddal, 
wer gwaith cyhyd heb fenu nemmawr, heb gael 
yſtyried, eithr bod gollwng y Sacrament ymma dn 
gof megis un marw, Ond peth arall ſydd ddige 
amlwg, ſef fod eirif o ddynion yn ſyrthio oddiw 
y gras hwn o Fedydd, fel na allant yn jawn glein 
mwyach o'g bod wedi eu bedyddio, eithr gwirbe 
ynddunt y gair, dwy-<waith yn feirw, Jud. 1 
Canys er y caniattaem, dde1byn o honunt Tas 
pryd hynny yn Ngwaed yr Oen; etto darfu iddu 
nid yn unig farw yr ail waith, cithr y mary bacde 
yn yr holl hen fudreddi drechefn. 0 


1, 


[8 ] 
Gan mae'n anghenrheidiol i yſbyſu 'n 
plur i — Worm de 2 bobl, nid trwy 
doethineb dynol, eithr trwy groyw leferydd gair 


union 

ny cyflwr, Ile nid ymry/ona (ni arddel) Y Duw 
1 

1 hyn au 


ye i eu hunain; neu ymgynghorant a 
Iynion bydol-gall am ryw ddiangfa 1 —— ynol 
y hen. dywyllweh. 

Ond pan ddelo llèf Mab — — mewn 
r galon, a chrio, *Ravyti yn golledig ! a'r a ar- 
yhoeddir yn hir-ddwys of her Penta cho. 
lemniedig ; yna nid yw ef mwyach yn golledig, 
thr wedi ei gael; Luc. xv. 32. Yr _ hon 


aryl 
* mewn uniondeb calon ei hi yn 


a ofzeddu igaeth, dylid ei chyfrif eiſioes 
if, umhlith y brodyr, cyn gynted ag y dichon hi 
ael Wdywedud o ddifrif, Mi a wnn nad oes i mi ddim 
n yn nheyrnas Daw, yr wyfi wedi fy evog-farnu! 
dig fath ddynion a rhain, eneidiau ydynt a gafwyd 
nungen y Bugail da, yr hwn a gymmerodd ein holl be- 
leim bo. b Sin, ve bob ſydd yn gadel y namyn 
ride cant yn yr anialwch, ac yn myned ar of yr hon a go- 
4. %%%, Hd oni chaffo efe bi. V mae efe eiſioes wedi 
n 


fas 


ich d yn ei ddwylaw, a'i dodi ar ei yſg- 
arab, er bod y diddamych e hynny etto dan gal 
3 


Dacde ag ei golwg hi. % 
5 n | 


farw, ac mewn ſtad 


(ss 
Vr holl bethau à deimla 'r enaid yn yr yſtad n 
ma oꝰi chordemniad ei hunan, nid ydynt amgen 
nid chwarae y Ddoethineb dragwyddol a Gris 
Pwy bynnag a wel enaid yn y cyfiwr hwnnw, 6 
eill lai na lawenhayu a meddylied, 


05 rruav accab 5 
po gs e . Zr born 

* e reredes '$arw 
Funes 5 Oen. 


Orr yſtad ychma, Gel eie ts 
Ander, ai Rare ons m 0 
I wir fauynhad y Gs TN 


Mae'r mwynhad o'r pee * Seh 
hyn, {ef pan fo un yn gwybod, uc yn — 
dud gyda chalon — Myfi 
ond yrowan fe*m cafayya, oeddwn 1 


ond dangoſu yd Trugereed i mi. REY. A 
Ond ni ellwch fyth wneud y 2 lane 7 
ma ynghylch Gras a Thrugaredd yn eglur i bob in © 


etto heb brofi dim. Canys nid all — ih 
weddglo, ar na ddeallodd y blaen- reſymmau. C 
tra byddo r enaid heb ei hargybveddi Qf1 — t 

ledig, nid yw f | 
Gras i ddim pwrpas iddi, ni chaiff graflawn new) 
ddion yr yl ddim effaith arni. Geill un « 
yn fociol, — Upwer: anch! 
ddaioni, N dda gan bawd, 


phawb-yn. am ei hynod welliant: ond 
Gras yn Ngwaed Crit ni mer byth mo' ik 
ynddo, nes y ber r dyn wedi canfod fod ef dn 


— Wedi by ein bichowdw 


1 89 ] 
bregetha 'r Efenpyl i br dies a'i holl weinido- 
gion a ſafant yn i weini i'r cyfryw rai. 


Gras a dardd o Ghwyfau 'r Jeſu, 
Fel y llefont Abba ad, / 


Gallant 'o hyn allan gffeſu, 
Mab i Dadusu af trauy rad. 


Ond attolwg, ym mha beth y mae 'r Pryniad ei 


hun yn gynnwyſedig? Er mai cymmwys a fyddai 
lefarn yn So cyflawn am dano, wy 4 et at y 
Teſtun am werthfawr Waed En, a'r cyffelyb ; 
etto mae*n ofynnol arnom ddywedud ychydig eiriau 
42 1 ara 

Ein Prynedigaeth ni a gynhwyfir yn y wirionedd 
. a rhy! . r holl Te, „yr hon ni thy- 
5 un call o'i bod hi ynol rheol rheſwm, o 

mai ffolineb 3 yw'r peth ynol ym- 

aalen ein dealltwriaeth preſennol; ac felly yr 
Apoſtol Paul a gyfaddef yn lan, Myfi wyf y n pre- 
bu Crift wad ei groeſboelio, ir Jude von (y rhai 
0m crefydd fy hun, ) yn dramcwydd, ac ir Groegi- 
aid, (holl na PEEL eraill,) yn ho- 
ne 

Ar f yrr, ein Prynedigaeth a'n gw-aredigaeth a 
bebe yn hollol yn hyn: 

«* Duw yr holl ry d, Na. hwn ſydd mor wired yn 
« Fab Duw, ac fell y yn Darw ſylweddol a — 
meu, ag y mae mab dyn yn ddvn,) oblegid na 
* allat pechaduriaid gael eu gwaredu trwy un 
* modd arall, rhyngodd bodd iddo Ef, yn ngha- 
* nad ei Dad, trwy gYngor yr Yſbryd. glan, ond 
* yn gyfan-gwbl 01 ewyllys a'i ddewis ei hunan, 

© moſtwng ei hun fel y canlyn, ſef i gael ei eni 

In Ddyn trwy W gorphorol ac yn 


3 nghy- 


” , * ddaeth ac ni ddaw i feddw! y byd, ſef nid am: 


| [96] 

2 „ Wc en cnawd pechadurus, megis baba h 

nod eraill i dyfu i ichn v dd Triad. 1 dderbyn bh. 
ei fagwraeth gan ei rieni a byw yn ddaroſtynge. WW ic 

dig iddunt, i Qreulio deng mlynedd ar Hugrin f 
* dan gel, fel na chrybxw yr ond yn brin am ei WF |! 
«© enw ef; o'r diwedd 1 e yn gyhoeddus 
ar fedr pregethu blwyddyn neu Au ac ar ol 
dangos llawer o wyrthiau, ac aneirif argoelion 
*< 0's addfwynder a'i wirionedd, etto heb engil 
« ondy o eneidian, ie beb weled hyd yi 
oed 24 diſgyblion yn y ſtad a'r dymmer y dy- 
% mubai Ef, weithian i farw marwolaeth wrad- 
© wyddus, boenfawr, fiaidd, ie (y pryd hyray) 
melldigedig, yngwydd dinas fawr. 1 grogi ar 
* roes fel g- weithreduw, cael poeri arno, ei 
* watwora't wawdio, ee 7 dau garn-ddi- 
e hiryn y rhai a grogi Ef, ac i gwatwe- 
rent Ef hefyd; a 521 1 955 2 unig bwrpas 21 
«, diben h ye, ſef i eln 4 ryw. oddiwrth eu 
„ holl . — i dynnu — y felldith o- 
6 ddiar yr holl ddaear, i ryddhau 'r eneidiau o law 
er cythraul, angeu ac uffern, i fodloni y Gy- 
fav nder dragwyddol yr hon a- glwyſafid trwy 
ein pechodau ni, i dderchafu Trugaredd uch. 
law Barn, ac i ennill buddugoliaeth y fath ni 


* 


gen na chwblhau mewn un funud, * ymroi 
ei Vſbryd i fynu i ddwylaw ei Dad ai Gorph i 
** gladdedigaeth yn y ddaear, cwblhan meddaf yr 
«« arfacth goreu oll a fedrai ay a ddoethineb 
ei hun, dealltwriaeth, e cyngor a chariad 
« Duw yn nhragwyddolde ” Kar. x Ati a wh 

*+* gyfododd drachefn ymmhen ychydi ps 2 
„ ymgyfellachodd yn dditaw abr enci 
diau i ba rai y datguddiodd Ele r e 
* 


[91] 
 hyfforddiodd hwynt trwy addyſc neillduol yng- 
bylch gwir yſtum Teyrnas Dduw, mal y a | 
« fod yn dyſtion iddo Ef yn yr-holl fyd; a chwedi 
hyn, eſcynnodd goruwch pob nefoedd, 
« Ile mae Ef ynol ei Ddyndod yn eiſtedd ar dde- 
heulaw *r gallu, megis Pennaeth ar ci holl ffydd- 
# loniaid, i deyrnaſu dros yr holl Fyd, ond etto 


d agwedd y Groes, yn y cyfryw wedd nad yw 
Ef a't ffyddloniaid lawer gwaith yn ymddan 
i WW ddim amgen na phe baent ond megis diddim, 


© wedi eu hordeinio i ddioddefiadau, ac i fod yn 
« ſyll-ddrych i angelion a dynion. 

« Eithr y rhan Nera o'r byd, hynny yw, yr en- 
* exdiau 4 gyd ymmron dros ba rat y bu Efe farw, 

ydynt yn myned rhagddunt yn ddiofal dan ei ly- 
gaid a1 amynedd Ef, ac yn.ymofidio neu ymo- 
fyn lawer Jlai am dano Ef, am ei Waredigaeth, 
am ei Farwolaeth a' ĩ atgyfodiad Ef, nag yr ymo- 
hdient am ryw aderyn bach a fae wedi marw neu 
© ehedeg ymmaith oddiwrthunt. ; 

Y wirzonedd o'i Ddyhuddiant waedlyd Ef, gwi- 
nedd ddwywol ydyw, ag fy n abl i'n hyſbrydoli 
ni, y That ydym yn ei chredu, a chariad, ag ym- 
ad ac ufudd-dod parchus, ac 1'n cadw ni rhag 
ob pechod yn y byd hwn a'r byd a ddaw : Eithr 
ud oes Hdd gan bawb. 2 Theſſ. iii. 2. 

Amen! 'rwy'n declario wrth fy holl wrandrawyr: 
Vddieithr yn unig Ymgnawdoliaeth a marwolaeth 
an Prynwr, nid oes odidoccach drugaredd a dawn, 
na dyfnach rhyfeddod, na phan y paro Duw i ni 
ad Nerd yn Enw ci Fab, ſef fod Jeſu Griſt yn Argl- 
t- dd Dduw, ac iddo Ef trwy ei Angeu a'i ferthyr- 
v, Ned waredu 'r holl eneidiau, ddileu grym pechod, 
e- ddioddef y bedydd a oedd Ef yn hiraethu am dano, 
b, WW 10 g arno hyd oni orphennid ef, (Luc. xii. 50.) 
* 40 


* 
o 


[ 92 ] 
ac felly fel Dyn ennill iddo *i hun yr hawl i fod y 
gyfryw Bregethwr, yr hwn a lefara *n 
ac yn jachuſach nag Abel a'r holl dyſtion eril 


 Dyſgawdwr yn ngeiriau pa un y mae gras, en 


morth, ac jechydwriaeth 1 ddynion. 
V pwngc ymma a ddylem ni ei bre „ AC nid 
dim arall; trueni fod llefaru gair heblaw hyn. U. 
Apoſtol ni farnodd jddo wybod dim ymmhellach; 
Paul, y gwr doeth, dyſgedig hwnnw, nid adwae- 
nai un Adetbineb well nag Jeſa Griſt, a hwnny 
"wed: ei groeſperlio, 1 Cor. ii. 2. — 4G 

Eithr ymma rhaid i ni, yn gyntaf, ddl n 
attyneddear nes y cyfarfyddom a Ffydd. Yn all 
na chymmerom mon digalonni, pan fo cyn lleied 
nifer yn credu'r peth, pan na wyddo dynion pt 
beth i dybied am danom ni ſy 'n dyſgu felly; ie pe 
beiddient ddelio'n oleu a ni, hwy a | dent yt 
ein gwynebau am ein bod yn coelio'r fath bethar 
anweledig a rhain, ac o ſerch ar yr unrhyw, yt 
ymadel a'r cwbl a ellir ei weled. © 

Ein cyflur ni yw, i gael ymma ac acew ambell 
enaid, yr hon a deimla rinwedd Gwaed y Cytan- 
mod er maddeuant pechodau, ac, er iddi golli try 
hyn ei bri vn y byd, a gria allan gyda ni: H 
a laddevyd, ac am prynedd innen tray ei Ward d 


bun. 


[ 93 ] 
eee 


1 
a 
l 
U. 


2 ther Nnadrodd. 


Vi 

Y 

y AM HAEDBODD, AC A N HENNILLODD. 

16% 

Ry 7 Mae gob get yo dis chi, « chithen ei. 
2 1 Cor. ii. 22, 23 . 

Jt 

all 

10d 

pt 

pe 

N 

han 

wil a allent matted da — ac heb * or, 


fod pob eiddo Canys Paul a ddy- 
del wed, 2 olion 9d dd eiddo br ws yr holl ddy- 
a nion yn y byd, (ymarweddont tuag attoch fel y 
rv mynnont,) yr holl bethau yn y byd. ydynt eiddo. 
chwi; bywyd-ac angeu, eiddo chwi ydynt : Beth 
4 a + allwch ddymano yn yehwaneg ? 
Pe byddai i hyn gael ei ganinttau i ddynion 25 


yſtyr ae addug eu natur . , fe berai 

m canys pe iddunt 

ew bl yn yr un m e bene | 

* — ni alla neb fyw yn y byd. 04 
warchawyd yn dda Y cheini oll ws 

tine in} cyn belled 

maent oddiwrth fod yn feiſtraid ar bob peth, yiy= 
— nid ydynt — eu hunain ond gweiſion - troe- 
na wi bechod a a marwolaeth. 


Eithr 


[ 94 ] 
Eithr y rhai hynny ag ſy'n abl dywedud, eu bod 
- hwy yn arglwy ddi ar peth, ydynt yn ddy. 
gelwch cudiiedis 3 !r byd, ac yn ſefyll * ufudd. 
dod tuag at eu Gwaredwr ffyddlon, yr hyn a eily 
yr Apoſtol yn Quad. dad yd. Yr Ufudd-dod * 
ma ſy'n deillio oddiwrth hyn, ſef ein bod ni 'n guy 
bod mai Efe yw ein Harglwydd ni, a'n bod 1. 
ei weled a'n calonnau mal pettaem yn ei weld b 
an llygaid corphorol, ac yn ymgynnal yn ddiodot 
wrth ei Groes ai Ddioddefaint Ef, 4 r Brynedigaeth 
— yna nid allwn Jai na'i gare #n holl 


F 3 jachawyd yr Ihaeliaid nt oddiwrth fn. 
thiad y arch tanllyd, wrth edrych ar y farph bres; 
Goole ym ninneu yn edrych ar Jeſu, Awdwr a 

ennwr ein Fydd. Felly gwnaeth y cleifion 

ar cyſtuddiedip yn amſer ei fywyd ef; hwy a edry- 
chaſant _ a. yeni eu Fly dd, 8 
yn eu cyfyngder r lygaid ymma 

ni yn dal gafael 5 1 felly yn Ly y, 


Ef. 

Ond am ben hyn, yr yd hefyd 

ei Jau Ef arnom, y e 75 4 15 
lemon yn llefaru am dani. p. iv. 9. Rheffynnau neu 
linynnau cariad a'n tynnant ac a'n harweiniant; ac 
y maent ar yr un pryd megis addurn ar wiſg 70 
wriaeth a gwn cy fiawnder. Cyffelybir hwynt 
fyd i ryw dlws urddas, yr hyn yr ym yn ei ddwyn 
on hamgylch, megis gwyſtl Oi gariad Ef ac on 
ffyddlondeb ninneu, fel na bo i ni gytgam mwyach 
i wneud ein ple/er ein bunain, eithr tywyſir ni trwy 
yrfiad pur-dawel a mwynaidd fel na chynhwy- 
un meddwl nac 1 an dy am 


cymmundeb mw yneiddiaf a chyfneſaf byth gydag 


% 0 We we bh — — <<Y 


„ 


.edd gan Fair ynghanol ei holl ddedwryddwch, 


ele waſanaethyddes yr Arghoydd. Luc. i. 38. 
| Dy was di ydwyfi, medd Dafydd, dartodaiſt fo 
Genau. Pf. exvi. 16. Hynny yw, cyn gynted 
Ws y torrir yr hen rwymau yn ddrylliau, nyni a 
gawn yn eu lle ein rhwymo yn fuan à rhai newy- 
ddion; o herwydd eiddo un arall ydym, Rhuf. vii. 4. 


Er mrwyn hyn (medd y pair,) y bu farw Criſt, ac 
yr atgyfodes, ac y bu fyw drachefn, fel yr arglauy- 
ddiaethai ar y meirau a'r byw hefyd. Efe a ddaeth 
i oſod i fynu teyrnas o gytiawnder, ac yrowan Crift 
ſydd Arghvydd er gogoniant Duw Tad, a ninneu 
ydym ddeiliaid iddo o herwydd tri o achoſion: 

Yn gyntaf, Efe a'n 2rynodd ni. a 

Vn ail, Fe a'n haedaodd. 

Yn drydydd, Fe a'n hennillodd ni. 

Tri hawl gwahanol yw rhain. Prynedigaeth a 
wneir trwy Bris a delir. Haeddiad a ddeillia o La- 
fur a lludded. Ennill, o oreſcynniad trwy ymladd. 


S - 7, -  *P 


wo W -- 


Ein Hiachawdwr, yn gyntaf, a'n proncdd ni. 

Mynegais eiſioes y Sul diweddaf, fod yr holl Fyd 
yn brynedig. Eye a'i rhoddes ei hunan, medd yr 
Apoſtol, yn bridwerth dros bawb, 1 Tim. ii. 6. a 
byddai tyſtiolaethu hyn yn yr amſeroedd priawd. 
Am hynny y datgan yr Yſbryd glan ie trwy Zacha- 
as, y caem ni, yn ganlynol i l uchel, ein rhydd- 
lau o law ein gelynion, iv waſanaethu Ef yn ddiofu, 
mewn /anfeiddravydd a ch »fawwnder ger ei fron ef holl 
d hddiau ein bywyd. Luc. i. 73—75. Yn gydffur- 
fol a pha eiriau, dywed ein Hiachawdwr ei hunan 
with ei ddiſgyblion: Exvch ir hell Hyd, a phrege- 
ch yr Eferg yl i bob creadur; y neb a gredo ac a 
Jedjadier, a Hud cad ꝛvedig, eithr y neb ni chredo, a 
gondemmir. 


EA ALTA TES SSS 


: 
— 
—— — ne oor — — —— — 
— 
4 


— — — 


[96] 


. Marc. xvi. 15, 16. a phabham byn? 4 
erwydd nad yw yn credu. yn. Exw unig-ancdig Fil 
Duw. Oblegid ni ddanfonedd Du ei Fab ir t 
 ddanmo'r byd, and. fel. yr achubid y byd trawydao bf 
Z bun Hdd ya credu _yuddo Ef, ni ddemmir ; eithr yr 
hun nid yu yn credu,. a ddammuyd eiſioes, trwy ei 
fod yn anghredu. Joan i i. V fath ymma o dq. 
nion, nis gallent mo*i derbyn, er y chwennychal 
ha args Fry cpa 
wydd eu, calon ſy n meddwl yn r 
gwrthwyneb. Dymmalle y | me pr — 
maen tramcwydd ſy 'n rh r boll Fyd, pa un 
al 1 digred o 1 cenedl, pa un i 
barbariaid gwylltion a bwyttawyr eig dy nion, ai on- 
te pabloedd moddgar; pa un ai bonheddig ai gwreng, 
pa un ai gwyr len ai gwyr llyg. crefyddolion a 
gwawdwyr, anifeilaidd ai rhinweddol eu moeſau, 
Philoſophyddion ai ſymlyniaid o ddealltwriacth 
dra- chanolig y bont; mewn gair, pawb ag na wa 
redir: nid ocs dim ar eu ffordd, onid anghredini« 
aeth, Canys Efe a draddodwyd droſtunt hay al. 
Rhuf. viii, 32. 

Mae r Scrythur yn mynegi, ddarfod i'n ptynu 
ni oddiwrth amrywiol bethau. Efe a'n prynodd neu 
a'n gwaredodd ni eddiwrth y digefaint Hdd ar 5. 
fod. 1 Theſſ. 1. 10. Efe a'n pronedd ni eddiwrth bot 
@rwiredd. Tit. ii. 14. 

Ete a'n gwaredodd ni allan o feddiant y . 
ſef Satan, (Col. i. 13.) ac oddiwrth y H dravg fre- 
ſennal. Gal. i. 4. Ac ymmhellach Efe a'n gware 
dodd (yr hyn ſydd air hynod) oddiwith ein Hm. 
coe, fer, yr hon a gawſom trwy dradaodzad ei 
. tadau. 1 Pet. i. 18. 

Prynedigaeth, yno! yr yſtyr Scrythurol, gweitit 
red ydywe, tory 'r hou y caiff thyw heth neu yu 

un 


[97] 


n, ag ſy 'n ng arno ac mewn ampgylchiadau 
* 44 el l 1 rhydd ac mewn adn, yn 
y cytryw fodd, na bo gan yr hen feddiannydd ddim 
i wrthddadlu ynerbyn hynny, o herwydd y cyflawn- 
dal a wneir iddo. ng 
Prynedigaeth Dynol-ryw a wnaed trwy dalu pris 
neu Bridwerth, Canys dymma 'r gair yn union 
mae 'r Scrythur yn e1 fer mewn cynnifer o fan- 
nau, naill ai yn Hawnllythyr, neu yn y cyfryw wedd 
nad oes lè i ddeall y peth ddim amgen. Un o'r 
mannau mwya hynod fy 'n cadarnhau hyn, ydyw, 
pan y rhybuddia Pedr y bobl, na thybient eu Bod 
wedi eu prynu a phethau llygredig: Nage, medd 
efe, nid ag arian neu aur, eithr à gaerthfawr Waed 
Criſt, megis Oen diftius a difrycheulyd. 1 Pet. i. 18. 
Oddiwrth hyn eglur yw, mai gofod i fynu rhyw 
grefydd newydd a fyddai, gan ddiniſtrio a ſychdagu 
y cyſſegrlan wirioneddau yn aruthr jawn, trwy 
anghymmalu, gadel allan neu chwanegu geiriau, 
pe bae i neb geiſio rhoddi nebrhyw yſtyr arall ar y 
dull-ymadrodd ſcrythurol hwn o Bridwerth dros y 
pechaduriaid, megis y Cyfrwng ſanQtaidd a godi- 
dog trwy ba un y e ein Hiechydwriaeth. 
en Mae uniondeb a chywirdeb yn dra-angenrheidiol . 
with ymarfer a'r Scrythur lan; onid è yr ym yn di- 
bo0 WY noethi ein Crefydd ſanctaidd i bob gwatworgerdd, | 
trwy ein triniaeth o honi. Ond gwir yw hefyd, 
mai nid cynddrwg y amcan rhai o wyrdrowyr cec- 
aus y Scrythur: Canys pan ddarllenont y fath 
ue. ymadroddion rhyfedd o eiddo 'r Yſbryd glan, y 
| hai nid ynt mewn un modd yn cydgordio a'u ſyn- 
e niadau nhwy, maent yn tyhied fod e'n ddyled ar- 
nunt i helpio Ef, i lunio 'r geiriau yn fwy deallus 
a chyſſon nag y maent yn ſerifennedig, gan farnu 
ad arferodd y Bibl mo'r dywediad a fuaſai gy m- 
1 mwys 


7 


= ES. 5- £5 . . 3 „ . .... f . w- 


[ 98 ] 
mwys, a bod yn rhaid ei gymmeryd mewn dd 
— : *Rwy'n cyfaddef fy mod 1 yn toſturio yh hu 


yw atgyweuwyr o'r Scrythur a'r ddwywol WM .. 
ban 3 y mae gwendid eu dealltwriaeth yn ice 
— r ydwyfi yn credu ym ſyml y peth y ho 
mae 1 ediad y geiriau yn ei arwyddoccau ; ac mae il 9" 
'n ddiogel gennyf, y gwyddai r Ddoethineb drag. Wl?" 
wyddol pa beth iw lefaru ac iw ſcrifennu, lawer | 
gwen nag y bohren holl ddy nion yn y byd, * 1 
we om ni, y rhai yd n 
5 1 oddiverthi. men 
Pan rag. oſodom hyn i lawr, fel y mae 'n weddus y 
bydd y. wirionedd ymma yn bur oleu, ſef o'n bod ni 1 
wedi ein prynu; talwyd am danom mor gywir, a Wl * 
phettaem ni yn prynu da neu dodrefn oddiwrth 5 
_ m y rhyddha un garcharor trwy roi . 
uz megi gy y rhyddhawyd ninneu oddiwrth ddi- : 
N a barnedigzeth, oddiwrth y felltith, ) 
| a phob diniſtr, oddiwrth bechod, angeu, WW . 
7 Gabinc ac uffern, trwy Daledigaeth a phridwerth I 
a oedd ddigonol yn nhryſſor- dy Duw, ſef trwy ei 
Waed Ef, yr hwn tray ras Duw a brofedd farws- 
laeth dros 12 Heb. ii. 9. 
Sion a waredir & barn, (trwy ffordd deg gyfrei 
On ar rhai a daychwelant N. a chyfiawnder. 


Nid odd boſſibl iw prynu hwynt, ond trwy ryw 
Gyhawnder 1 phridwerth dragwydeol. 
Canys yr oeddent wedi eu rhoi i fynu a'u gwerthu, 
trwy ordinhad a ellid cya lleied ei —— ynol, a 
rchymmynion brenhinoedd Perfia, am ba ral y 
ywedir, nad oedd fodd iw newid. O herwydd pa- 
hain nid allai Abaſusrus ddiddymmu ei orchymmyn 
ya erbyn yr Tuddewon, onid yn unig, ns. 0 


[ 99-] 
ddiffrwytho, ganiattau r Juddewon amddiffyn eu 
hunain. | 

Deddf a hawl pechod a marwolaeth, yr oedd 
iddi ſail yn eigion dyfnder Tragwyddoldeb. Cy- 
hoeddwyd hi iy N yr Orſeddfainge honno, ter- 
fyniadau pa un ſydd yn gadarn ſiwr, ac yn parhau 
yn rheol o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. 

Eithr ynawr diweddwyd y dyryſni fel hyn : 

Satan, yr hwn oedd a'r eneidiau ganddo yn ddi- 
gellwair yn ei gadwyn, daliedig wrth ei ewyllys 
ef, (canys i bwy bynnag y rhoddaſent eu hunain yn. 
weiſion i ufuddhau iddo, ifion i hwmrw ceddent, ) 
nid oes ganddo ef, medaaf ddim i rthddadleu; 
eſe ei hun a helpiodd gyflawni cyngor Duw. Efe 
a ddododd yn _ Suddas 1 fradychu r Jeſu. 
Efe a berſwadiodd ddynion iw groeſhoelio, i ladd 
Tywy/ſog y bywyd, ac i gymmeryd antur ei Waed 
ri farwolaeth Ef arnunt hwy a'u plant. 

Am hynny rhaid iddo yr awrhon eu rhoi i fynu 
1% ddwylaw Ef, yr hwn a fuaſent yn draeturiaid 
ww erbyn, yr hwn a groeſhoeliaſent, a'r hwn trwy 
byn 2 u hail -orefcynnodd hwynt oll ir Duw hwnnw 
yr hwn a biau ddialedd. 7 mi y mae dial, myfi a da- 
laf, medd yr Arglwydd. Eithr wele, o'r tu arall, 
„ea gar ei elynion, a fendithia y rhai a'i melldi- 

tiant Ef, a wna ddaioni Yr rhai a'i caſhant, ac a 
weddia dros y rhai ai herlidiant : oblegid unig- 
pendedledig Fab y Tad yw Efe, a rhagorol yw ei 
fordd 2'i feddyliau. Eſay lv. 9. Mewn gair, yr 
ydym ni yn gwbl-rydd oddiwrth y diafol. 

Y Byd, yr hwn oedd wedi ein caethiwo ni o. ne- 
wydd, a ninneu wedi ein gwerthu ein hunain iddo, 
(0 herwydd mewn rhyw feſur pobl rydd ydym, à 
allant ymdrin àᷣu hunain fel y mynnont, gorch- 
fgwyd yntef hefyd, meddaf, ynghyd a Satan ei dy- 

J I 2 wylog 


DT DC 5” az 


— 
x 


100 J 
wyſog a'; dduw. Vr oedd y Byd, 7 ninney 
[aeth. 


vn gaeth-was 1 bechod a marwo mae ef 
hun yn ddeiliad i hwnnw, yr hwn ni ddicha Efe 
mwyach gadw ei garcharorion, eithr rhaid iddo a, 
Prue yn rhydd'o achos Gwaed y Cyfammod. An. 
yany nid eill y byd gael dim gwell hawl arnon, 
nag fy gan ei feiſtr yr hwn a'i geſyd ar waith: ne 
felly rhaid iddo ef hefyd ein gollwng ni yn ry. Nad. 
ddion, cyn gynted ag y byddo Prynedigaeth. chr 
Am y rheſwm hyn, geill ein Hiachawdwr of cos 
gydag jawnder oddiwrth y rhai ſydd yn eiddo ch 
ddywedud o honunt wrth eu ceraint neſaf, je ei 
tadau au mammau, cyn belled ag y maent hwy yn 
perthyn 7r byd, neu cyn belled ag y bont yn rhy- Ig 
ſtro — alwad Duw yn ein calonnau; ddywedud, 
meddaf, wrthunt, Mid adwaen i mo honech, Deut. N ch 
XXxiii. 9. Canys yn wir y mae ganddunt hawl, ie I þ, 
hawl fawr, y gyntaf ond un, ar y rhai a genhedl» Wl 
fant ac a fagaſant hwy eu hunain. Etto er hynmy, WM ; 
y Tad hwnnw, yr hwn a'n dewiſodd ni i fywyd æ N 
.2*h 1 4 iw ogoniant, yr hwn a roddes ei unig- ¶ di 
anedig Fab droſom ni oll, ac a wnaeth Dywyſog r 
ein hiechydwriaeth yn berffaith try ddioddefiadau, Wl u 
r hwn a ddũg drachefn i ehengder ein Harglwydd 
Jeſu, Bugail mawr y defaid, trwy Waed y cyfam- 
mod tragwyddol, fel y byddai !r defaid hefyd alle 
yrowan ei ddilyn Ef pa le bynnag yr elo; iddo Ei, 
meddaf, y mae 'r hawl flaenaf. Gelwir Ef, (ac ns 
"gall y peth fod yn amgen,) yr jawn Dad ar yr bel 
deulu yn y nefbcdd ac ar y ddaear. Eph. iii. 15 


gs gadewch i ni yſtyried yr Haeddiad neu! 

per. 

FP 7 y Bibl ſydd gyffelyb i hyn: Nes myned it 

bobl a canillaiſt ti truuudd. Exod. xv. 16. Hy" 3 
| | ddeongyit 


L 101 ] 

onglir ymmhellach Teſtament Newydd, 
Ile 22 am Egluꝝ 77 407 hon a e 
Efe a'i briod Ward. 12 xx. 26. Sylfaen y cw bl 
7 yn ink goo E/ay, 13 lil. 11. 0 Lafur ei E- 


mY ry ymma, Bard. neu ddirper, a arferir 
mewn perthynas i ludded a thrabludd c 5 a me- 
ddwl, pan fo gwr yn elwa rhyw-beth nai 
chwys ei wyneb, neu etto trwy gywir Irafael. Ja- 
cob a lafuriodd bedair blynedd ar ddeg am Rabel, a 
chwech yn ychwaneg am ei gyflog; at hynny yr 
peliodd yn — ei chwegrun: Bum, y dydd 
gwrts a'm treuliodd, a rhew y nds, a'm cue a gi- 
liedd oddiaurth fy Hygaid. Gen, xxxi. 40. 
Pan yſtyriom F Fachedd ein hardderchoccaf Ja- 
chawdwr, a'r hir ar dygn boenau a gafas Efe yn y 
byd, y baich a a god Ef heb 1 dros ddeng 


mlynedd ar hugain, (a' r man effeithiau a'r camrau 
. Fr ſon 0 F4ddlondeb ydynt yn oeſtad o ddwyſach 
a Bl werth, na'r rhai ſy n fwy cyhoedd,) y blynyddoedd. 
is- Wl diveddaf oi Weinidogaeth fel D ER 22 lle 
oy wedd Ef lawer gwaith heb gael cymmaint o odfa 
uw, ta cymmerai ychydig luniaeth, lle y treuliai r 
ad dydd mewn lludded r nds mewn gwilied, lle bl 
m. daeth arno o'r diwedd y cyfryw Loes ac in 
el BY enaid a Meddwl; ag a barodd iddo chwyfu 'r 
bt, 2 gallwn yn hawdd goelio, ddarfod 1480 
* rper rhywbeth trwy hyn 1 gyd; a phabam ? 0 
bb ar 2 ed 0 þ ei Enaid EF. 


Oblegid hyn y gelwir Ef yn Va. ft, Eyniny yw, un 
ag ſydd yn gweithio 'n galed. Pan rh beings ar 


ur fur a ludded ein Hiachawdwr, a pha mor yſgafn 
| Wy llaw arall yr ymdeithiwn ni trwy 'r byd, nid 
„den lai na chywilyddio. EY rhai ſydd yn bur 
* yn eu ſwyddau, nhwy a deimlant gettyn 
* 1338. a dll. 


, 
».,v -&* 
a 9 
P * 


102] 
© ofal a phoen, y naill mewn un dull a'r llall meu 
. A ond pa beth yw hynny i anfad boenau Mg 

W * 


 *Rhawon, mewn chwys a pbrinder Tlodyn, 
O /erch i ni, gadd ei fiithrin ; 
Heb Dy priod, trum ei feddwwl, 
Hyd nis chwyſodd Waed trwy drwbaul. Y 


| ; = 
Trwy y dirfawr Lafur ymma, y r 1 
„ enwedigol i fod yn Wobr iddo ef, nei 

ynol geiriau *r Prophwyd, yn ddiwalliad ac mM 
wrthddrych hyfryd iddo iw eeled. Eſay liii. 11. Wine 
Yr ym yn y Scrythur yn cyfarfod a'r cyfryw ddull 80 
ymadrodd ynghylch yr Yſbryd glan, A'm by 
frydavch vead gyda meibion dymon. Dih. viii. 31. WM 
Felly y mae i'n Hiachawdwr hefvd ei lawenydd al 
hyfry ch ynnom ni; a phan allo Ef lawenychu WW) 
on plegid hyd ei dd:wallu, dymma r wobr am ei Na 
aneirif Drafael ef. | | ed 

Wele, a naccawn ni iddo ei ddiddanweh hyn! Wh: 
Neu oni ymroddwn. ni ein hunain yn hytrach, ov 
ewyllys calon ac yn bur ddiolchgar, i gael en WW 
gwneud ya gyfryw hoff-beth neu wrthddrych pe- Wii 
raidd i'n Hiachawdwr ? ROT: 

Yn enwedig pan, os amgen, y bydd yn rhadi Me 
ni blygu —＋ ddydd gyda ae a braw dan I 
bd yr Oen; yna ni bydd modd mwyach i gad 
ynol, eithr bydd rhaid i ni wrhau, a gorwedd yn WW 
ddrylliedig dan ei wialen haiarn Ef, gan na fynnem Bl, 

uſanu y deyrnwialen hedd., Os na thrown ni yn Wl. 

nerd ac yn lawenydd iddo Ef yn y bd 
drwg preſennol, od oes cywilydd arnom i, gyffeſu 
Ef ger dron rhyw bry fedos o ddynion, ac ni chy. 
taldefun ymma mai Efe a'n piau; yna bydd rhaid 
8 Ky 1101 


[ 103 ] 
ni yn nhragwyddoldeb, fel godinebwyr a podi- 
| n a — 2 eu = 
nefol heb achos, orwedd wrth leithig ej orſedd- 
fainge, a chrio ar y crei _ a'r mynyddoedd i'n 
uddio rhag ei wynebpryd ef. 


Efe a'n hennillodd ni hefyd. | 

V mae grym gan y Groeg yn 2 Cor. ii. 14. ag ſydd 
yn berthynol ymma; Sprepubeva nuns, Efe a'n 
drug ni oddiamp ylch megis ei y/pail rhyfel. Canys 
dyna yſtyr naturiol y gair ym mhob man arall, pan 
fo rhyfelwr yn cylch-arwain rhyw-un a'i ddangos 
megis coffa oi fuddugoliaeth ; fel y gwnae't hen 
goncwerwyr gynt, y rhai a luſgent rai o'u gelynion 
yn rhwym wrth eu cerbydau gorfoledd, yn dyſtio- 
keth o ddewrder a gallu y Ae Wr. Nid am- 
gen yw'n helynt ninneu, medd yr Apoſtol: y mae 
Duw yn ein harwain ni trwy'r byd yn ei orfoledd, 
cy" eglurhau trwom ni y per- arogl hw nnw oft an- 
mydedd ai ogoniant, a hynny mewn- modd gwa- 
haniaethol z er diniſtr i rai, ac 1 eraill er jechyd- 
wriaeth, yn arogl i fywyd neu i farwolaeth, Go- 
: bdwyd Ef yn gwymp ac yn gyfodiad i lawer, Luc. 
i.; N 
5 Un o'r hen Dadau a ddywedodd gynt: Hyn a 
di ennillais m cleddyf ac m bwa. Gen. xlviii. 22. 
lan BY Felly ein Hiachawdwr a gynnorthwyodd ei hunan 
dv BN hefyd ai fraich ei hun, hyd nis Iychwinwyd ei holl 
YN BY *i/22edd megis à gwaed ei elynion. E/ay Ixiii. 3. 
em Marchogodd yn Ilwyddiannus o herwydd gwirionedd a 
yn ledneiſravydd a chyſagunder, (i dd ov dadl y truei- 


vd BY niaid, P/; cxl. 12.) pobl a fyrthiaſant dano, ber- 
en yd ei ſacthar Hymion yn glynu yng halon gelynion yi 
N., Pf. xlv. 4, 5. Am hynny dywedir am da- 

ö ma. 


L 104 ] 
no. yn y Datguildzag, p. vi. 2. Ef+ a aeth allany 


garchfygu, ac i och. 

Ond nid x r fuddugoliaeth ymma yn gud 
daroſtwng gelynion, eithr sun a fae 'n ach 
ei frodorion allan o ſafn — oh ac yn eu goſol 
mewn ehengder, a'r rhai hyn wedyn megis arwydd 
gampiau gorfoleddus iw Cyfaill a'u hamddiffin- 
nwr, yn cerdded yn llawen gydag ef. I mu 


nerth, dy bobl a fyddant ewylly/gar. Pl. cx. 3. Ga 


fydd ar ei elynion ymgrymmu iddo gyda dychnn 
a thrallod, eithr ei bobl ei hun a1 geek ark 


myrdd o lawenydd. Y cerbydau ydynt ei. wir-fodd 
bobl; pob un o honunt a gyffeſa 'n rhwydd, di 
fod ef yn foddlon was ac yn 9510 ewyllyſgar o og 
niant Jeſu. 

Fel byn y darfu i Saul unwaith achub dinas, of 
oedd yn y cyfyngder eithaf, allan o feddiant ei ac 

nion. 1 Sam. xi. Felly y gwnae hen — 

gw gynt, gan ddwyn fwccwr ac ymwared iy 
brodorion cyngrair. Abraham a enniltodd lom-· N 
ddwch a heddwch i'r brenhinoedd a oedd ef yn * N) 

yn eu cymmydogaeth, hyn a barodd i F 

5 brenin Salem gyfariod a ag ef a't fendithin, 
— - yi gwnzeth ein B. Jef 

- y mmwys ein Brenin Jelu, 
yr hon Ar n — Tat 1 ni a ninneu iddo yntef, 
ome a addawlai ei hun er tragwyddoldeb, gan 

hnio-a gwyſtlo ei Gorph ei hunan dros yr eppil 
. dynol, Fol. ba achos y gelwir Ef yr Oen a laddwuyd 
er y dechreuad,) yr hwn an -haeddodd ni 
trwy ei fawr a'1 hetbulos Ddioddefiadau yn y byd 
ymma, ac o'r diwedd dan chwys ei ruddiau a en- 
nillodd y 4 ac a gyrhaeddodd y fuddugoliacth 
droſom ar bren y Groes, a hynny mewn _ 

I 


L 105 

rwp-weithredwr yn dioddef, mewn agwedd un 

nelltigedig tuhwnt i holl bechaduriaid y byd. Efe 

diygodd allan farn i fuddugoliaetb, (Matt. xii. 20.) 

ca wnaeth ei elynion yn fainge i draed, ac a'u 

erddangoſodd hwy ar 7500s ; a chwedi hynny 
e aeth yn yr un yſbryd goreſcynnol, ac a brege- 

hodd ac a ddatguddiodd y wirionedd o'i fuddugo- 
neth i'r rhai na chredent, 1 Pet. iii. 19. efe a ym- 

yelodd ac a goncwerodd y carchar-dy, ac a ware- 

lodd ei garcharorion trwy Waed y cyfammod, yr 

hwn ſyd ” ein cynnal ac yn ein cynnorthwyo ny- 

ni etto bob dydd ac awr. 


S. K 55 == SA 


Ynawr gan iddo Ef ein prynu, ein haeddu a'n 
hennill mor ddiau oddiwrth bob pechod; mae'n 
ofynnol ar ein rhan ninneu i ymwrando yn bur 
ddyfal ar y peth. Canys pa bad y diangwn ni, vs 
feeuluſwon Jechyceuriasth gymmaint ? H G. i. 3. 

Pregethwyd a chyhoeddwyd hi i'r byd eiſioes 
gynnifer o flynyddoedd, tyſtiolaethir hi etto beu- 
nydd dan lawer dull, a chynhwyſir hi yn eglur yn 
Near Duw, yr hwn ſydd yn nwylaw pawb. Pa- 
bam na chyfrifaſom hyn er ys meityn yn anrhy- 
dedd ac yn hyfrydwch i ni, ſef i gaffael mwynhad 
fv, r Vmwared ymma, miwynhad y frwydr a'r fuddu- 
ef, Wl geliaeth ymma, a ennillodd Jeſu droſom ni oll? 
an mae Efe mor agos attom, i roddi = peth i 
pil Mu; y mae Efe mor chwennychus am gael o honom 
% brynedigaeth trwyddo Ef, am i bob un wybod 

ni In neillduol, Myfi 7 60 wyf brynedig, talwyd 
yd WM Solo finneu hefyd, nid oes i neb arall ddim i glei- 
n- nio arnaf finneu chwaith!! 
eth Fe chwennychai Efe beri i ni wybod, (etto yu y 
add fn ag ſydd anhepcorol,) ein bod ni yn feddiant 
g- Nrcaſedig iddo Ef, ei briod-ferch am yr * y * 6 

| | uri 


© SZ = 8 © 


[ 106 ] 
furiodd int, ei frodorion a'i gyfeillion a+ 


nillodd ef-yn6l, gwobr ei Groes, ei 2 -beth 
goron, a'r hon y coronwyd Ef yn nydd eig 
Can. Salom. iii. 11. cy ed 0 Baydd 
enydd oedd hwnnw ! yr hwn nis dichon neb m 
enwi felly, ond Efe ei hun à'r rhai fydd o'r1 
meddwl ag ef; oblegid y Goron honno, ym ni 
un y gwel Ef ei holl dyſtion a'i eneidiau mey 
* gwerthfawr wedi eu cydblethu, nid oe 
7 pow ddim amgen ond y Goron o Ddrain. 
el ag y mae'r peth ynghylch llawenydd eig 
lon, felly hefyd y mae ynghylch ei ragorol by 
ferthwch Ef. Deſgrifir ef yn berffaith yn y Can 
dau, (p. v. 11. c.) ond ved yn holi i cha 
nau o'r drych hwn ynol {ynniadau dynol, diau 
edrychent yn gryn hyll. - Ond etto er hynny, i 
galon y maent yn bur hrydferth: ic r farw-dywa 
chen, y gwaedlyd a'r rhwygedig Aelodau fythia 
hynny, gyda pha rai y bu Ef ynghrog o flaen Duy 
a dynion ac angelion, megis rbyw yſgarth-berth, jt 
cael ei watwor a phoeri arno, ac yn llawn briwiau 
y rhain, meddaf, ſydd mewn gwirionedd yn enn 
cariad ac yn melus-archolli calonnau yr holl drug. 
bechaduriaid hyd y dydd heddyw, a'r rhai hyn hel, 
fyd a ddaliodd ar fy nghalon inneu. | 
Oblegid y Dull arteithiedig a phenydiol ymm 
ar ein Dyhuddwr, y ffrwyth 2'r gwir eilun ydoedi 
o'n cyflwr damnedig ui, o drueni a hagredd en 
heneidiau. Canys Efe a'n carodd hyd angeu; Et 
&n harddelodd ac a'n cydnabyddodd. yn gyhoe. 
ddus, ac ar y Groes Efe a ymorcheſtodd o'n plegi 
cyn belled, hyd nis gallai efe, heb fod achos iddo 
in cuddio mwyach. trwy gywilydd, ein dangos 1 
bawb megis arwyddion gorfoledd, megis ei frod0- 
rion ackubadie, megis ei bobl briodol y rhai y mat 


fe 


r 
d 


. grarchad | 

-yn eu tywys trwy 'r byd, yn gwarchad arnunt 
N au Cad . ac nid ymedy byth a 
it hyd ddiwedd y by: 1 
dy bee ar ei leferydd ef, na chale- 
þ eich calonnau. Heb. iii. 15. Ymma ni arwy- 
Wocceir gymmaint rhyw hunan- ell ir peth, 
n unig na bo i ni galedu ein hunain; yr hyn a 
Mens, mai Efe ſydd gyntaf yn eymmeryd y mat- 
new llaw. Nid oes ar ein Hiachawdwr eiſieu 
cynnorthwy ni. Nid yw Ef yn gofyn arnom 
toi ein hunain yn goeg-ffroſtus iw deyrnas ef; 
eEfe yn ddoeth ac yn alluog ddigon, ac yn ddi- 
ag0s attom, 1 agor ein calonnau, ac i ddatgu- 
ei hun ynnom yn y modd ſy fwyaf addas a 
mmwys. Gallwn goelio hyn yn ddiffael. Am 
ny nid yw ei weinidogion yn gofyn dim ych- 
eg, onid, na chaledwch eich calonnau o ran 
b i ryw anrhydedd gwael preſennol, rhyw fe- 
want aneſmwyth, rhyw olud anwadal, neu ryw 
pi cywilyddus. Pan fyddoch yn teimlo gallu 
neu Duw, na wrthwynebwch mo hono ; na 
maerwch eich rheoli gan y brydych, V gur 
neu 'r llall a'm diyſtyra ac a'm gwrthod o 24 
Ahyn, ac a wna fy mywyd yn aflawen; na li- 
tmo honoch, o ran rhyw fantais Yr cnawd f. 
cholli neu iw chael, i aros ynôl, ie cael eich 
mu drachefn i golledigaeth. 
iddichon un Dyn a 60 ſynwyr naturiol ganddo, 


* w/o yr hyn a adroddir am Jeſu, os ydyw yn 
ey lynied 1 wirionedd yr hanes, nid all ef lai me- 
150 na chael ei gyffw/rdd #1 orchfygu gan y peth. 

WM” Griftnogion o'r lleiaf, os gwrandawn yn u- 
a" nis gallwn fod yn gwbl ddideimlad dan neb- 
_—_ erybwyll am grog a Marwolaeth ein Prynwr. 


nad 


[ 108 ] 
nad eill glywed farw o Griſt droſto, heb ryw 
el yr un 12 Ac os diflanna drachahn 


red 

r un modd ag y daeth, nid all y rhain eſguſodia jeh 
ork tel Gebon yr Hortentortiaia, trwy ddyweſ bon, 
dud, Ni ddeallaſom ac ni theimlaſom ni ddim off f 
ddiwrtho; eithr fe fu ym mhob un o honunt Aen. 
-e yn diffodd ** _ al yo fo 
n r, a gallant af f 

rus mba fodd 1 ef ymmait "bob ke 
wh = beth mae'r . hynny yn ein pl ol el6 

yn ei ddatcan, i ba rai y mae ein Hi iachawdyr y ſod 
rowan yn oe ac yn dangneddyf iddunt, yn rin 
ac yn waredigaeth dra Adel! Hyn a N 10 
yo 4a, ada od iddo Ef eu dilyn hwynt, ac n 
wynthwy ei geiſio Ef; Efe a maflodd ddun dd 
„ ac nid hwy ynddo Ef; fe a'u dewiſod i me 
hwynt, ac nid nhwy Ef. Cymmerodd f, medi pa. 


Dafydd, am iddo ymbhoſfi ynnof. 2 Sam. xxii. 17, 20 
Tmaftoyd yunof gan Grift Jeſu, medd Paul, (Ph 
iii. 12.) ymeſtynnodd ar fy ol. Fe mn hadwaen 
ganddo. 1 Cor. xiii. 12. 
Gwir yw, y mae dynion wedi dyfod i'r cy 
helynt, trwy ws yr e bydol, hit 
— bn u gogwyn ddiad anianol y galon at betha 
yn rhagor- bwyſo o lawer yr Fall argrafſiada 
. Groes Criſt Am ben h hyn mae'n arfero| 
breppian yaghylch g ed Criſt on mebyd, fel pet 
tae rhyw hen. chwedl; a hynny ſy'n peri, pan du 
N font i fynu, Yr peth ha mor ddiyſtyrus i bobl, i 
| na wyddant o'r diwedd dy pt i feddwl am dane 
\ Ond er hyn A mn n i gyd ddileu mo'r del 


wad yn y g 
1 


Y mae etto anffavd Tl arall. Mae 
| a'i attalion neillduol; trwy ba rai mae'n Hiach K 


oedran o einioes dyn yn dwyn gydag ef ei 2 


[ 109 ] 

der, ynghyd a'i Brynedigaeth, Haeddiant, a Gwa- 
rdigaeth ein heneidiau, yn dyfod 1 fod o feſur 
jchydig ac ychydig yn ddiflas ac yn ddieithr ir ga- 
lon, os ni lwyr anghofir Ef. 

Peth aruthr yw yr pobl, y rhai, er clywed 
ohonunt y gair, a dal ſulw arno, ac er iddo gael ei 
ofod 0'u blaen yn y modd amlyccaf, etto nhwy a't 
eyfrifant i od yn ddirgelwch cuddiedig. Yn yr 
deſoedd pan oedd y gwirionedd dan gudd a than 
o mewn typiau a chyffelybiaethau tywyll, o waith 
1 asg yr amſeroedd hynny yn ei ofyn; gallai 
ral in dybied, mai 'r aneglurder oedd yn rhwyſtro dy- 
non iw amgyffred. Ond fe aj pregethir ynawr er 
y talm à geiriau croyw a chynnefin, a 19 hy- 
(deall i bawb; ie, nid yw'r dyſtiolaeth heb fenu 
mewn rhyw feſur ar ddynion: etto er hynny ofer 
gen mwyaf yw'r wbl. Mae'r deimledigaeth hon 
ei hun yn ammheus, ac er nad eill un wadu mo honi 
my funud a'r pryd hynny, a rhyw dippyn a barh# 
defyd dros encyd, etto 'r jawn gynhyrhad a ddy- 
lar cyfryw wirionedd beri, yſgatfydd mewn llai 
1a hanner awr yr a ef heibio, a rhywbeth newydd 
wall a fawrygir dros rai momentau, ac a dery'r 
neddwl, hyd nis difanno hwnnw hefyd. 

Ni vnn i pa effaith a ganlyn ar yr ymddiddanion 
mma o'r eiddofi. Yn y lle cyntaf, nid oes gen- 
wt ddim odfa i dacclu fy ymadrodd : ac yn ail, 
ud wyfi 'n dymuno arferyd ucheljaith, eithr wyf ya 
mn y teſtun ar wedd ymddiddan cyffredin, gan ym- 
reſto llefaru gyda 'r un ſymlrwydd ac eglurdeb, ac 
tefyd gyda 'r un ficcrwydd, ag ſy arferol i bob 
gur govelt ſydd yn ddiyſgog yn ei fatter. Pa ſym- 
laf a fo fy araith, fiwraf fyth y cyffwrdd hi a'r ga- 
bn. O hyn y daw, fod fy nghyfefllion a'm gwran- 
Wyant, yn cael eu hargyhoeddi yn breſennol. 

R Eithr 


[ 110 ] 
Eithr gan ei fod yn debygol, mai treulir yr orin 
| 'r dyddiau a ganlyn, yn yr un ffunud ag ſy n 
gynnefin arol gwrando 'r gair; felly *rwy'n ofti ono. 
na bydd y ffrwythau ddim amgenach gan y hu 
. u EC! 
dded hynny fel y mynno, etto llefarwyd ii 
chlybwyd y gair, ac *rwy'n gobeithio, er tyſtio- 
laeth yn eich calonnau. Chychwi oll gyda 'u g. 
lydd a brynwyd ac a ennillwyd trwy Ryglyddiant, 
Llafur a Marwolaeth tragwyddol Fab Paw, ein 
Gwaredydd a 'n Pennaeth a'n N ni. Yh- 
awr pa enaid bynnag a fynn aros yn yngwa. 
ſanaeth pechod, a marw ymlaen fn ar th 
ei hen briod, ſef y cnawd; pwy bynnag a ſyd 
bryd, gyda chaſeion yr Oen, yn dymuno am loche 
dan frynniau a mynyddoedd : caiff hwnnw wybod 
y pryd hynny, ie a chyn hynny hefyd, mai ei ewy- 
lys a 'i ddewis ei hun ydoedd. 


Wee WAN 
Y nawfed Ymadrodd. 


ODDIWRTH BOB PECHOD. 01 


Ngeu a lyngcwyd meaun buddugoliaeth. O an WM" 

geu, pa le y mae dy golyn? O nffern, pa'le y Wh 

mac dy fuddugoliaeth * Ond i Dduw y Fa. diolch, . 

yr haun Hdd yn rhoddi i ni fuddugoliaeth trwy ein Wh 
Harghkuydd Jeſu Grift. 1 Cor. xv. $4—57- 

Cyfeiliornad yw, pan f6m ni naill ai yn tybied WM 

fod Pechod yn rhy gryf, ac nad oes fodd iw orch- 

fygu ; neu onte yn ei gymmeryd yn rhy yigath, | 
8 


[ 1x1 | 

m feddwl y gellir achleſu a chadw rhyw ran d 

bono. Ei ewyllys Ef yw, i drugarhau wrthym yn 
Hatun, i ddaroſtwrig ein hanwireddan, ac i da- 

u ein holl bechodau i ddy/nderoedd y mir. Mic. 


ji. 1. 
A ma 'r Fuddugoliaeth ym mha un y llyng- 
ir angeu i fynu. V mor, eigion mawr Trugaredd 
Daw ydyw, vr hwn a orchguddir drofto 4 Gwaed 
Mab Duw, fel y cuddia dwfr y ddacar. Ynddo y 
oddir melldith ac angerdd pob pechod, fel na 
odo byth drachefn, mwy na charreg a daflwyd 
It mor, M 
Augen, y Hwyr wrthwyr yw ir hyn a ſtofir 
mom wy gariad a — Daw yn Nghrift 
|. Duw an creodd ni 1 He, a hwnow a go- 
laſom; ond yr hwn ſydd a Mab Duw ganddo, y 
mae y bywwyd ganddo drachefn, 1 Joan v. 12. 
fu nid oes ganddo* r Mab, ſef delw Duw, y mae 
m parhau etto mewn angeu. 
Mae holl gelfyddyd dyn tuagat gynnal ei fywyd 
odiallan, yn gynn ig 22 ſef i attal a di- 
dw ſydd eiſioes Oi 


rene 


bor y malldod a'r braenl 
kwn, rhag bod yn drech nag ef etto. 

Gweifion a morwynion Duw hefyd a ddygant 
qu hamgylch yr angeu corphorol fel dynion eraill ; 
md y maent hwy yn cymmedroli y braenllydrwydd 
uma ynddunt trwy ras ein Hiachawdwr, ac yn 
ei i dacren fod bob amſer yn wyrdd ac yn flo 
cb, Neuog trwy ei Waed ef. Yr angeu yſbrydol, y 
ein ment hwy yn gwbl oddivwrtho. 

Yr hen lygredigaeth, yr hon ſydd wrthwyneb a 

ed ayferbyn i Feddwl Criſt, (1 Cor. ii. — y geuffos 

teiddfront honno o Bechod gwreiddiol, ym mba 

ny mae dynion anianol yn ymnoſio ac yn gor- 
ved, (1 Joan v. 19.) ond y credinwyr yn rhydio 

| K 2 trwyddĩ 


( 112 ] 
trwyddi fel trwy for o drallod, a'i donnau yn eur 


arnunt oddiamgylch; gwir affern ydyw hi. 


Mae 'r bobl yn gyffredinol yn edrych ar Bechol 
megis rhyw hyfrydwch. Pettae e' felly, pa fod 
= ydys yn ei alw ymma yn golyz ? (1 Cor. xr 


Ein Hiachawdwr a ddywed yn well i ni, p k 
beth Pechod. O'ch tad diaful yr ydych chai, i 
thrac tau eich tad a fynnwch chai en bel 
ur. Joan viii. 44+ Mae pob dyn {yn ddaroſtyn * 
gedig i wyniau cnawdol, i gybydd-dod, i falchder 
1 ſerch ar eſmwythdra, yn gaethwas neu o'r lei“ 
yn deyrngedol Ir diafol. Ac os cyrhaedda 'r cy” 
tryw un y diben a fwriadodd, ſef yr anrhydedd, if” 
cyfoeth, y trythyllwch, neu r eſmwythdra hynnyl 
fe a barha 1 fod yn ddifyrrwch dirgel i Satan, yl * 
hwn a faif tuhwnt i'r llen;z ond gan ddynion odd: Rr 
allan efe a gaiff, ynol eu tymherau gwahanol, «W "" 
berchi, ei ganmol, ei gyfrif yn happus, ei gen + 


gennu, ei ddifenwi, c. 
Felly y mae pan oddiweſo dyn y peth. Eithr o 
bu ef yn ymboeni ei hunan dros ugain, deg ar hu 
gain, neu ddeugain mlynedd, ac etto heb ennill « 
ymgais, neu golli'r cwbl drachefn ; yna dibriſir e 
an yr holl fyd, chwerddir am ei bak ang 10 Fw! . 
ur arno fel coegyn rh fel eybydd hawn 
tus, fel un brwnt ey  achedd, fel oy 
wr gwaſtraffus. Dymma rr holl wobr a gaiff e an 
ei drafael; a gellir ambellwaith ddarogan yn gyn 
war, pa beth fydd y diwedd i hwn nev'r llall. 
Toſturi anfeidrol ein Hiachawdwr a'i cynhyrfode 
Ef i anfon ei genhadon at ddynol-ryw, i agoryd et 
Uygaid, ac iav troi o dywylheuch i oleuni, ac o feddia 
Satan at Daww. Act. xxvi. 18. Gan . 
mynnv 


TL. RR, 
mynnwn ni weled dyddiau da, gadewch i ni 
idychwelyd at ein Harglwydd daionus, fel y dilzer 
tin pechodau, pan ddelo'r amſeroedd i orphwys o olaug 
(neu, trwy ddiſgleiriad gwyneb) yr Arghwyadd. 
AR. iii. 19. | 


Peth aruthr ydyw, nid cymmaint i weled pobl 
yn pechu unwaith, eithr nad ynt yn blino arno, 
gan wk a mwya gorthrwm a gofidus yn y byd 
u pechod. 

Ond y mae achos dirgel iddo, a phan wyppir 
hun, gellir yn hawdd ei ddeall. Peth arferol yw 
my byd, pan fo dyn yn gweithio 'n galed, iddo 
rymmeryd rhyw gyſſur-lynn a'r gilydd : hyn ſy'n 
pert r cweſtiwn a ofynnir ambellwaith i ddynion 
a-chymmedrol a ſobr, o ba le y gallant hwy ddiſ- 
ewil cael nerth ? rhoddir gan hynny yn gyffredin 
mywbeth i gyfnerthu natur, pan fo'r gorchwyl ar 
y calettaf. Felly mae 'n rhaid fod gan bechaduri- 
ad hefyd rhyw-beth yn eu {wmbylio, onide nhwy 
a laeſent ar y gwaith. 

Pe na bae un gyfraith wedi ei rhoddi mewn gor- 
chymmynion, fe fyddai 'r galon ddrwg yn wir yr 
un wedd ag y mae; ond, gan lawer un, y troſeddi- 
adau yn torri allan a fyddent yn anamlach. Eithr 
gan fod meddwl dyn o'r dymmer honno, fel pan 
waherddir rhywbeth iddo, yr hyn f allai ni wyddat 
m dano ac ni chwennychaſai mo hono erioed o'r 
llaen, yn union fe ddechreu ymglywed rhyw due- 
ddiad tuag atto ; felly gallwn yn hawdd ddeall y 
ob ddywed Paul, ſet mai grym pechod yw'r gy- 

aith, 


Dymma lle mae'r 1 yn dangos ei nerth, 
© yn gwneud cyfnewidiad ardderchog. Gan ſym-; 
8: mud 


[ 114 ] 
mud ymmaith neu guddio offer bygythiol y Ddedd, 
Ai a eſyd yr enaid mewn rhydd-did, a dry ei hwy. 

neb hi, yn lle ſyllio ar nebrhyw ois yn 
unig, yn union at y galon, at yr enneiniad, at y 
teimlad peraidd o Ris o awr i awr, cyn fynyched 
4858 bo achoſion; ar fyrr, at yr anian newydd, neu 
ddiwygiedig o'r lleiaf, yr hon a dderbyn dyn oddi- 
uchod ardl y maddeuant o'r hen bechodau. 
Vno y cyll y drafferth ofidus honno o bechu ei 
grym ai meithrin ; vr enaid a'i diflaſa, a'r cyfryy 
goeg-bethau a adewir heb eu gwneuthur rhagllay, 


Ond o ba le y mac hyn i gyd yn deillio? o ba 
le y daw y merwindod ymma ar f beth yw 
fail yr Etengyl fendigedig? Moliant i'r Gwael 
hwnnw, ſydd ynawr yn ymdanu trwy bob peth. | 
Dduw y byddo 'r diolch, yr hwn ſy'n rhoddi 1 ſi 
fuddugoliaeth trwy ein Harglwydd Jeſu Grift. 

Efe a'n prynodd ni, pan y bu farw er ein mwyn. 
Er cymmaint o aneirif bechodau a wnaethom, 
vhwy a foddwyd i gvd yn y cefn- for o Waed Jeſu 
Griſt. 

Pawb ag ſydd vn clywed ac yn coelio hyn, a cha. 
Jon pa rai ſydd vn ei ddymuno, gallant ei gaffacl 
a1 brofi y dydd heddyw. . Ymma ni chaeir un pe- 
chadur allan, caffed ei hudo cyn hyn gan Satan yh 
y modd y mynno, a chymmaint ag y mynno; nid 
oes un na chafas ei brynu, nac ar yr hwn nid yy 
Satan wedi colli ei holl hawl. 

Chvchwi butteinwyr a lladron, chychwi ddryg- 
mawſus a llofruddion, chychwi gelwyddwyr a phwy 
bynnag yr ydych, chychwi ofnog a digred ag ly d 
yn clywed hyn, (neu yrowan yn ei ddarllen,) 3 
fynnwch chwi fod yn gadwedig ? Os felly, g.. 
byddwck dCarſod i'r Jeſu ddioddef a thalu _— 


[ 115 ] 
wi oll, ac y gellivch chwi brofi Jn y funud ym- 
m, mai jachawyd chabi trauy ei 1 1 . Ef. i Per. 
24. Mae'r Hunnen wedi ei hagorydy u, lanhau 
ddiwrth bob pechod ac aflendid. Zech. xiii. 1. 


5 
( 
U Pechadur, derbyn dy ryddhad, 

. Earych ar Grift a chrid, ſaf ar dy draed 

Yn ei wiſe Ef, rh#d kvybrau rhinawedd mad. 


Efe a fu farw dros bawb, fel na byddai Yr rhat 
wy, fyw mwyach iddunt eu hunain, ond i'r hwn 
fu farw droſtunt, ac a gyfodwyd drachefn. 2 Cor. 
.1;. Ei eiddo Ef ydym, ac yn perthyn iddo Ef. 
dag y buom o'r blaen yn ddifyrrwch i Satan, 
lly y gallwn o hyn allan fod yn ber-hyfrydwch 
In Hiachawdwr. Je 'r pethau hynny yn ei waſa- 
neth Ef, y rhai a gyfrifa'r byd yn faich ac yn flin- 
er, ydynt yn lawenydd ac yn hoffder i ni. 


m, *Rhavn fy'n gavadu” r byd, 
fu Cyrcha at gamp glid, 
Sef yn Nghrift i gael Ffydd fywiol ; 
10- Buan lyſtia g yda vr durwiol, 
ael a Had marw *r un 
pe- H'n ffoi Or byd a'i auyn. 


nid E Ddyweddi ef ydym ni, prynedig trwy Waed 
JV WW Priod ; gwobr ei lafur a'i boen Ef dros fwy na 
eng mlynedd ar hugain. Pa beth bynnag a wne- 


g- n, pa un ai bwytta ai yfed, cyſgu ai gwilied, 
wy {Wi"*ithio ai gorphwys, iddo Ef y gwnawn. 1 
dd 7 v. 10. 1 Cor. x. 31. 


Efe a ymladdodd ac a'n hennillodd o feddiant y 
g. gorphennodd y cwyn a charriodd y dadl o- 
* War Satan, Efe a'n cyd-draddododd ninneu ho. 
W y 


3 


[116 ] 
yd iw Did, pan y dywedodd, Ob Dad, 74 
N Y na eiſod 
Do oreſcyn arnom o newydd. Meirw ydych i 
1 fel y byddech eiddo un arall. Nh 


VII. 4+ 

Yn fyrr, tueddiad y cwbl yw 1. ſef, wedi i ni hr 
dderbyn Gris, fod i ni fyw yr awrhon megis y 
buaſem fyw cyn y cwymp, I /anaidd ac yn di. 
fetus ger ei fron Ef, &c. & x i. 4) yn unig yn 
fwy gwynfydedig etto, ac yn fwy I. 

Gan ei fod Ef ynawr yn eee 1 ni, rhaid 
ninneu fod yn bobl iddo yntef, ai ganlyn a wa... 
ſanaethu ef. Pwy bynnag a fydd dy _ y bu, 
cheddodd Ef, Aer * rr cyfryw un gael 
ei au gan y rhai a'i caſhaſant yntef, ai" 

d yn yr un modd. Ond pwy bynnag a ddi 
chon ddywedud, I wy/ yn . +: ao, etto nid my 
eithr Crift Hdd yn byw ynnofi, (Gal. ii. 20.) y. mas 
hwnnw yn gorchfygu pob anhawſdra, ie prin 
mae ef yn meddwl am dano. Canys prynwyd : 


gwaredwyd ef oddiwrth bob pechod. je 
ha 

S8 88888888 SIS TSSSY þ 
Y deg fed Ymadradd. 1 


OppiwRTH ANGEU A MEDDIANT Y CY 
THRAUL. 


Blegid hynny, gan ; fed y plant yn gyſramogi Q 
o gig a gwaed, e 90 


SOfrannog or un Teer“ fel trwy farwolaeth y d N 


mftriat Eye yr baun „All i nerth neuen gands 
* 


[117 ] 
yaw diafol, ac y gwaredai hauynt y rhai travy 
mY naravolaeth oeddynt tros eu holl fywyd dan gaethi- 
qed. Heb. wo) 4 4 b q 4a | 
Wrth y cyflog a dderbyn dyn, y ir pa 
ſeiſtr y mae ef 7 ei welt. Y Serythae he- 
d a reſymma yn yr un modd. RH. vi. 19, &c. 
Pwy bynnag ſydd a dawn Duw yn gyfiog iddo, y 
mae hwnnw yn ddiau yn was i Dduw. Eithr y 
faw! ſy'n cael marwolaeth yn 'gyflog, argoel yw 
mai gwas llygredigaeth yw efe, gwas i'r hwn nad 
all roi dim arall ond marwolaeth, addawed y faint 
a fynno, nid ellir diſgwil dim gwell ar ei law ef: 
canys nid oes ganddo ddim ; nid yw'r diafol yn 
derchen naws onid marwolaeth. 


Nid y trengi ar glaf-wely, neu ddam- 
Wain oh > ar er y 10 of fully yn 
yffredin. Gwelwn hyn yn amlwg oddiwrth eiriau 
ein Hiachawdwr, (yr hwn yn ddiau ni lefarodd 
Wm onid yr hyn a. gadarnhaed trwy wir ſtad 
peth, ac yn ymadroddion pa un y mae 'r doethine 
nya profiadol yn oeſtad yn guddiedig ;) Ir Hun 
had yn credu ynnofi, er iddo farw, a Had byw; a 
WY (hoy bynnag Hdd yn byw, ac yn credu ynnofi, ni 

hdd maray_ yn rk, ay ar) Joan xi. 25, 26. 

Peth gwiw a fyddai i ni ddwys-yſtyried y geiriau 
jmma, o herwydd eu bod yn dangos yn 2 
" nid honno w7 wir farwolaeth, nac * i ei 
un nac yn ei chanlyniadau, yr hon y mae dynion 
ue galw yn — ef ymddioſg y babell 

Wm bartha * 
egid hyn y mae'r thur yn do u 'n 
Woeth hw ns y — ar Yi farwolaeth. 
Date, ii. 11. xxi. 14. Ped marwolaeth ynddo 'i 
un a fae hynny, ſef pan fo un yn ymadel a'r byd, 
* yna 


N 


. hwn; canys nid amgen yw hyn i gyd, na bod dar 


[ 118 ] 
— unwaith. Eithr gan fod eh 2 * 
bendigedig a'i weiſion yr Ap6ſtolion Mr gwybod, WM G 
nad yw'r * hwnnw yn y byd a ddaw yn cyd- Men 
ed a'r peth a elwir yn angeu ymma, nac yn gf. ran 
Iltedig ag ef wrth reol; am hynny y galwant 8:4; 
hwnnw yr — 3 8 | 

Y mae pob peth yn y byd, a enir, 

edig i'r Rank Au g hon 18 
a ddaeth 1 mewn 7r byd trwy Sechod. 

Vm mha beth y mat hon yn gynnwyſedig ? Yo 
hyn, ſef ſod dyn yn cael ei eni yn y cyfryw fatho 
wendid, yn y cyfryw fath o nerth, yn yr holl gymn-W; 
myſg amgylchiadan fel y gwetwn hwynt yn y bydi; 


grafangau r angeu. O'r funud gyntaf y beichiog 
ZS e e 

Yr enaid, yr hon ſydd o'i rhan ei hun yn anfar 
wol ac ni ddichon farw, o'r pryd hynny allan ſyde 
wedi ei chau mewn carchar angheuol, yn yr hw! 
yr arweinir hi trwy* r byd. nhyrfiadau, ſyn 
_ ac amryw yp a allaſai hi megis qo be 
rydd eu mwynhau, rhwyſtrir hwynt gan ryw han 
fod neu fylwedd arall, pwyſir by Tower lawer- 
2 fol pettae 4 llwyth o blwm, troir hwy bei 
io oddivwrth eu hamcan,' neu fe a'u dyryſir tri 
. — f rhaid i hitheu at hyn i gyd 
nad ol d naturiol amgenacl 

pre ed ho FAYE hk | 
Gan hypny dymma feddwl ein Hiachawdwr, fe 
pe dywedaſai : . Nid wyf yn gwadu nad yw f 
40 alles am diſgyblion i yn marw, y maent) 
% mary beunydd; ond pan gredont ynnoß, ga 
« llant fod yn ſicer y deuant i fywyd, ac y bydd 
«yn well arnunt. Cyn gynted ag 7 oy 


11191 
« ynawT YA byw, AC n credu ofi, | 
0 on 175 note, na chit hwy 2 Ln 
* mwyach yn dragywydd. | 


Wein ————_ dd _— * buaſai ei r 
fam y drangcedigaeth naturiol, ſwm yr odd a 
rides na hiowyddai 1r rhai eL 15 abr Je- 
h ganddunt ymadel a'r byd yn gyſtal a dynion 
ill. Ond, os felly, pa fodd y mae n happio, 
r fod gennym haneſion cyn hynny am ddynion a 
zthent i'r nefoedd ar unwaith, nad oes yr awrhon 


lſpyblion ef eu dattod, (Phil. i. 2 3.) yr hyn a 
r yn y N farwolaeth; eithr yn hytrach y 
ne megis yn 

ie o'u genedigaeth, y maent yn dwyn o'a 
noyIch gorph marwolaeth. Ond ynghanol hyn- 


hk mha un y mae eu hen 
un corph yr hwn ſy'n eu rhwyſtro mewn am- 
fodd ; etto mae ganddunt warant i feddwl a 
beithio, ac i ddiddanu en hunain a hyn, Fe 
ay amſer cyn bo hir, pan y caniatteir i ni 'n jawn 


im hynny Paul a ddywed, y byddai marw yn 
M cyfleus jawn iddo ef, marw Hdd eli i ni. 
Li.21. Elw, yw gwella ein cyflwr. Ynawr 
he fod hynny yn rhywbeth gwell, ſef pan 
F 7 5 enaid a'1 phriddyn dacarol, pa le by- 
Ar elwW! 

Y 


Gallwn yrowan weled yn eglur y peth 8 fynnal 


n o'r fath eſamplau wedi derchafael ein Hia- 
Vwdwr, o'r lleiaf ni wyddom ni am neb? Felly 
dai ein Hiachawdwr haeru mo hyn, na chai ei 
f 


ywedud: Gwir yw, maent hwy yn 


j, tra byddont yn marw, tra byddont yn proſi 
nydd eu bod nhwy av ane freuol ddibara, 


yn orthrymmadwy, 


In, a'r farwolaeth yn yr aelodau a dderfydd yn - 


. 
— — =o — wan — — * ro 
— * 
1 3 . 
Y 0 


. f — — — 


15 
- 


 hwnnw hefyd yn y cyfamſer, a thrwy ry fedde 


nwys cymmaint a hyn, ſef rhoddi o hono iw ffydd 


[ 120 } 
mae gan hynny gwir fantais yn yr hyn a eli 
angeu. Ry ddhal Fay vr enaid Adedwydd, yt 
hon a gymmodwyd ac a burwyd trwy ras, oddi. 
wrth ei phabell fal, oddiwrth faich mawr yr hun 
a ddygodd hi mewn goſtyngeiddrwydd ac amynedd 
hyd, ynol appwyntiad Duw, ynol enſampl ei 
Bllachaw dvr Jeſu Griſt, yr hwn hefyd oedd ganddo 
y fath gorph a hitheu, ac ni ddywedodd Gorpher- 
wwyd, nes daeth yr aur gymmwys i adael y carph, 
ac 1 roddi ei enaid . _ i ddwylo an Dad, Fd 
„dechreu bywyd ydyw, cyn gynted ag y dioſ. 
8 babell. Ae nid Rn angeu = Aired may 
ach. Yna ni chaiff yr enaid byth mwyach y fat 
IO ar ei gwddf, eithr daw i anadlu mewn awyr 
eng. 
. a oedd yn farw yn hir o'r blaen, 
ninneu yn teimlo ei angheuolder yn waſtadol, a 
wr goſodaſom ef o'r neilldu ; meddyginiaethit 


allu Duw cyfnewidir ef i yſtad anllygredig. 
Ac felly pan glywom ddarfod ?n Hiachawdw 
ein gwaredu oddiwrth Angeu, mae hynny yn cyn 


lomaid, cyn gynted ag y delo'r yrfa allanal i be 
cyn gynted ag y bo eu hyſgoliaeth wedi mynec 
heibio, a nhwytheu wedi cyflawni yn yr yſtum e 
roſtyngedig hwn y dyddiau a'r blynyddoedd ) 
mha rai yr oeddynt hwynthwy hefyd i farw vn 
cyfiawn farnedigaeth y Cwymp; y bydd iddu 
wedyn yn union Froed i mewn i fywyd didrangt 
a ſefyll mewn enaid ag ſydd wedi ei golchi a i ke 
neimo yn Ngwaed Jeſu Griſt, Cyn gynted ag 
tynnir i lawr ty y babell hon, ac y dattodir y corp 
egwan, llygreddus, braenllyd; ceir yr enaid 4! 


Lia] 

gwiſgo, ac u yr noeth. 2 Cor. v. 3. Canys 
y a ddygant am danunt gyfiawnder Jeſu fel di- 

ledyn, oddiar y pryd y gwiſgaſant yr Arglwydd 
Crit yn y byd ymma, (fel y dywed yr Apoſtol yn 

ow, Gal. ili. 27.) ac y cafwyd hwynt ynddo Ef. 
Phil, iii. g. | 


Dynion eraill yn gyffredinol nid oes ganddunt 
(dim i ddiſgwil am dano onid dychryn, pan ne- 
kao amſer eu hymddattodiad. A phaham? Y 
maent hwy ymma yn wir yn yb 1 blant 
Duw, (Pr rheini nid oes oddiallan ddim rhagori- 
#th;) ond y mae gan y rhai ymma farwolaeth o'u 
mewn, yr hon nid ydynt yn deimladwy o honi, y 
Fywolaeth fwya peryglus, a llawer gwaeth na 
tonno o eiddo plant Duw. 5 
Canys y rhai ſydd eiddo Jeſu, a groeſpoeliant y 
, g yde i wwyniau ai chwantau, Gal. v. 24. 
y a wyddant pa fodd i gadw corph y farwolaeth 
yn Marotyngedig ac mewn trefn. Gall y rhain 
ry eu llafur a'u diwydrwydd, trwy ffyddlondeb, 
ty ymgadw eu hunain, attal llawer cwrp neu 
fwyth o'r marwol wenwyn, a doſbarthu eu hunain 
ny cyfryw fodd, fel o herwydd eu gorchwylion 
n Nuw, o herwydd fod eu calon yn waſtadol ar 
waith allan o honunt eu hunain, ef uchod lle mae 
eu tryſor, ac o herwydd ymofidiad eu meddwl am 
tethau Duw ac jechydwriaeth eneidiau, na farciant 
neddaf gymmaint arno, o'u bod hwy yn marw beu- 
tydd. Ni fazvr gofiant ddyddiau eu bywyd, em fod 
Dinu zn atteb i laauenydd eu calon. Preg. v. 20. He- 
d ni ymglywant mo'u pabell freuol cymmaint a 
nion eraill, o herwydd eu bod yn dodi llai o fei. 
arin arni. Ar y llaw arall, nid oes gan y bobl 
all ddim arall a wnelont, onid ya unig archwae- 
thu 


: * © 4 
** 
- 5 


[ 122] | 
thu eu marwolaeth yn dra-dwys a theimladol; d. 


Ynawr pan fo'r olion truain heb V. 
bryd yn * r nid oes ganddun 
ddim 1 obeithio: eithr wedi iddunt gael yſgafnhid 
oddiwrth babell ofidus, (canys cymmaint a hynny 
ſydd wir,) a bod yr * yn. rhydd oddiwrth 
gorph ; yna y dechreua r ail farwolaeth, yna y day 20 
poen newydd, yr enaid a amgylchir à rhywbeth a-W u- 
rall, o herwydd ei bod yn noeth. A'r wiſg front gl 
annedwydd hon, mae ganddi y cyfryw effaith, ag gi 
ſydd yn llawer mwy blin ir enaid, nag oedd hol n 


nys y maent yn waſtadol = llawn ff dan apgofalfl rd 
ynghylch pethau, ag ſydd yn cynhyddu'r poen 2 bei 
atgoffad. N | 


* drueni 'r priddyn hwnnw a ellid etto ei ddioſg. c 


Yn y byd ymma *roeddent yn gwybod pa fodd y 
latisiddient * — trwy ddigri- 
tweh ac amryw bethau a ddyfeiſwyd gan Satan i 4 
dwyllo tippyn feddyliau ei weiſion, i ragod bor 
buddiol a myfyrdodau da, ac i gau allan bob peth 
a allai beri iddunt ddadebru a d vr. javun allan 
ot fagl ef. 2 Tim. ii. 26. 

Ond pan ddelont i Dragwyddoldeb, Ile derfydd 
am y ſwyn, yna eu holl reſymmau, ynghyd 2'r holl 
hydol-bethau a pha rai yr helpient eu hunain yn y 
byd hwn, ni allant ddim mwyach, mae r ſynbwy- 
rau wedi eu tarfu, mae 'r llwybr i ddychymmygion 
da am danunt eu hunain wedi ei gau 1 fynu, a! 
eſgulon, a pha rai yr oeddynt yn arfer atteb cyhu. 
ddiadan 'r galon, wedi myned dros gof: ac felly 7 
enaid a ſudda i farwolacth ; canys condemnir hi 9 
herwydd na chredod yn enw unig-anedig Fab Du. 
Joan iii. 18. Adwyth digyfnewidiol yw hyn, cyn 
gynted ag y bo i'r enaid, yn Nhragwyddoldeb, lie 
nad oes dim ond gwirionedd, Ile nid yw . 
8 Y 


123 1 
1 dangos dan rithiau gau, ond fel ag y maent, 
al " '1 Fol wybodaeth, ei hargyhoeddiadau @'t 
vr theimledigaeth, lithro lwyr ei blaen Yr ail angeu. 


Ynawr gan fod y cyfryw ddiſgwiliad ofnadwy, 
er maint yr hudoliaeth à pha un y ceiſir ei ddifyrru 
ri guddio, er hynny yn peri rhyw ddirgel gno- 
1500; y mae *r eneidiau, ie trwy hyn, yn cael eu 
cadw dan gaethiwved. Satan a wna a hwynt y peth 
awelo ef yn dda, o herwydd fod ganddo nerth mar- 
wlaeth yn ei law, ſef y farwolaeth honno ſydd yn 
elynu mor agos wrthym, ac yn perthyn i ni oble- 
id ein pechod; à hon y geil ef ddwyn yſgryd ar- 
nunt pan y mynno. Fe ddichon felly anrheithio eu 
dyddiau goreu a'u horiau digrifaf mewn munud, 
byd nis bo eu hymennydd yn troi gan {yndod. 


dur y tywyllwch, yr hwn ſydd yn gweithio ym 
mblant anufudd-dod. Eph. vi. 12. ii. 2. egis y 
mae gweiſion a morwynion Criſt yn dywedud, Ve- 
9.) felly mae 'n rhaid ir eneidiau truain fy dan allu 
ef yn ben ac yn arglwydd arnunt; ni feiddiant 
2 Cor. iv. 4. 

pobl ryddion, ie er eu bod yn ddeiliaid, yn cadw 


pob you mewn llawer gwell trefn. Mae nhwytheu 
tefyd yn cwplhau eu dyledſwyddau a'u hardreth, 


mor anhawdd ag y mynno. Gwyddant er hynny 
in mai eu heiddo hwy yw eu tai au tippyn tir, ac y 


mae gang unt hoffedd iw drin a'i wrteithio. Eithr 
E pan ddelom Yr goers hynny lle mae'r bobt yn 
| 2 


gaeth- 


lk dymma ein Duw ni, gobeithiaſom ynddo, (Eſay xxv. | 
lygredigaeth a gorthrymdod Satan, ei gydnabod 


gymmaint a ſyflyd, canys efe yw eu duw bt. 
Hyſpys yw, dan y cwrs naturiol o bethau, fod 


ond etto mae i bob peth ei reol a'i feſur, bydded 


KK, a 


| LY 
Mae hyn i gyd yn ei allu ef. Efe yw Ahab ˖ t n 


L 724 } 
gaeth-weikon er ys talm o amſer, ac mewn per 
thynas iw tiroedd a driniant, yn gwbl weinydday 
iw hargtwyddi, yno ni welwn ddim ond noethni 
antalwch, tlodi a thrueni, er maint eu tyddy 
noedd. Nid ydynt yn gwellhau dim arnunt. Yt 
y blynyddoedd goreu prin y maent yn gallel cady 
eu hunain, ac yn yr amſeroedd drudion z aid iddun 
naill ai newynu, neu bwyſo ar eu meiſtraid. F 
beth ywW 'r achos? Nid oes ganddunt na chais naq 
awen i wneuthur dim, na 'i gymmeryd mewn lla 
yn jawn. Eu hamgylchiadau oddiallan a bait 
iddunt feddw] fel hyn, (pa un ai gwir ai anwir:) 
Beth a dal i mi ymboeni ynghylch pethau, pan 
gellir cymmeryd y cwbl oddiwrthyf bob awr? 
Dymma fel mae r peth yn bod gan holl gaeth- 
weiſion Satan a dynion anianol, gan y rheini i gydM no 
na wyddant pa beth a ddaw o'u henaid, pa un ail ei 
bod hi yn.eiddo hwy, neu yn eiddo rhyw un arall, Wn 
ar ol eu holl boen yn ei chylch. Er iddunt glywed 
neu ddarllen y duwiol bortreiadau hyfrydaf, ie cael 
eu hargyhoeddi, 2 thybied ynddunt eu hunain, 
Gwir yw, da a fyddai hynny, cymmwys a fyddai 
pettae un yn gallel bod felly ! etto pan ymoſodant 
1 gwplhau r peth, nid oes ganddunt y tippyn lleiat 
© galon. A phaham? V maent hwy zrwy of mar- 
wwolaeth dros eu hell fywwyd, dros eu holl amſer ym- 
ma, dan gaethiwed. 
Gan hynny rhaid i'r dechreuad o bob peth da 
el ei — * trwy Ras yr Arglwydd Jeſu Griſt, 
a'i drugaredd Ef, a'i ddyhuddiant, a'r Prynedigaeth 
allan o feddiant Satan. Am hynny y tyngodd ar 
roddi i ni, gwedi ein rhyddhau o law ein gelynion, 
allu ei waſanaethu Ef yn ddiofn mewn ſancteid- 
rewyad a chyfiawnder ger ei fron Ef holl ddyddiau ein 
bywyd, Luc. i. 74, 75+ 1 


[ 125 ] 


Mae 'r matter ymma yn fy arwain yn naturiol i 
Wywedud rhywbeth ynghylch yr Ymladd yn erbyn 
od 


Y mae meddylfryd cywir a goneſt, a'r ſy 
mill ai wedi darllen cettyn, neu ganddo ef ei hun 
(dealltwriaeth gweddus, yn cyttuno yn hyn, ſef 
n ddylai dyn fyth roi llè iw anwydau neu feddyliau 
pechadurus, nac i'r un temtaſiwn, tueddiad, na dy- 
muniad o'r fath hynny. Y rhai ni chyfaddefant 
un, pobl ddiofal dyrras ydynt. * Fe fedra pob 
zur moeſol adrodd, pa ſut y darfu iddo ef trwy 
orhrech wrthwynebu ei dueddiadau ei hun ar am- 
rw achoſion yn y byd; y modd y darfu iddo un 
tro ymattal ei lid, a thro arall dorri ei ewyllyss p 
modd y gwrthododd rhyw fantais fydol a allafai fe 
ei chael, o herwydd na fynnai wneuthur dim a fae 
n anghyfiawn 3 y modd y gallaſai ymddial ar ei 
elyn, eithr fe roddodd lè i reſwm ac addwynder, ac 
nis gwnaeth. 

Fel hyn y mae yn enwedig mewn perthynas 1 be- 
tau gwradwyddus, trachwantau 'r cnawd @'r cy- 
felyb. Fe ddichon dyn bentyrru nifer o'r cyfryw 
nnweddau, yn enwedig y rhai a ennillant barch a 
chanmoliaeth. Y gwr hwn (medd yr holl gym- 
mydogaeth) a oedd yn arfer bod mor ddigofus,. y 
mae ef ynawr yn bur addfwyn ; neu, yr oedd e'n 
afer bod yn gybydd, ac etto ynawr y mae ef mor 
hae], fe ſtofodd lawer ar y peth hyn a'r peth. V 
gur arall, cynnefin ydyw iddo i foddhau ei feluſ- 
chwantau hyd y radd eithaf,etio ar ryw achoſion fe 
ddangoſodd ymarbed mawr, hyd nis bo pawb yn 
tyfeddu. V Ilall fydd yn caru ei eſmwythdra, ac 
ud arferol ganddo wrthwynebu un dyn, eithr y 
o ymma anturiodd mor hy, (yn unig trwy gyd- 

L 3 wybod 


{ 126 ] 
wybod a meddwl oneſt) nas gellir mo'i amgyfired 
Er hynny rhaid dywedud y gwirionedd : nid mo 
hawfed, a chyda cyn lleied o flinder, y dyęir 
fath bethau a hyn i ben yn y byd. Arferir llaye 
o ymgynghoriad, a bu amryw reſymmau yn paſſi 
ym meddyliau rhai, ac ymrafael mawr, hyd onid 
aeth rhinwedd yn drech yn y diwedd, a gwnae 
thant y peth ag oedd gyfiawn. 
 Dymma'r th ymrafael dibaid y mae Paul yr 
ei adrodd am dano 'i hun, tra 'r oedd ef etto yt 
philoſophydd mawr ac yn ddy{gawdwr ymmyſg 
Phariſcaid, ac yn ddiau yn gwybod ac yn deal 
pob peth ag oedd berthynol 1 ddyn iw ddeall. 
mae ef yn rhoi hanes gyflawn am hyn: Pan yr pede 
yn chwennych gwneuthur daioni, nis gallai ddim In 
yr oedd ganddo ewyllys, ond fe gai ei orthrech 
eilwaith yn fuan, rhyw beth a'i caethiwai ef 
wneuthur yr hyn ni fynnai, yr byn a wyddai nac 
oedd yn jawn, ac nad oedd fodlon ganddo ef e 
hun. 
Eithr o'r diwedd fe a ennillodd y maes, fel n: 
orfyddai arno fod mwyach yn gaethwas i gorpÞ 
farwolaeth hen; am yr hyn y mae ef yn dec! 
Daduw trwy Jeſu Griſt, ac yn tynnu 'r ſwmm by! 
allan 0'i eſampl ei hun: * Criſt am gwaredodd i 
« oddiwrrh ddeddf marwolaeth, Efe am rhyddha- 
« odd oddiwrthi; felly pwy bynnag fydd ya Ngh- 
« rift Jeſu, nid yw yn rhodio mwyach ynol y 
„ cnawd, eithr ynol yr Yſbryd; nid oes ddim dam- 
« nedigaeth ir rhai fy yn Nghriſt Jeſu oblegid y 
«« pethau o'r blaen, ac ni chondemnir hwy chwal 
« Ir poen © waſanaethu pechod rhagllaw, canys 
« deddf marwolaeth ni pherthyn iddunt ymmbe- 
« Nach.” NH. viii. 1, 2. Cu 
Y 


* 
1 


1271 


Cyd ag yr oedd ef yn ymreſymmu ynddo ei hun, 
x yn dal yn unig y gorchymmynion a'r dy ledſwy- 
dau o flaen ei lygaid, yr oedd yn ammhoſſibl 1ddo 
errhaeddyd ei amcan, oblegid y ddeddf a berai 
däigofaint ynddo, a wnae iddo wangalonni a bro- 
chi yn erbyn Duw. Ond pa beth a wnaethai Duw 
owynn ? Danfonaſai ei Fab ei hun yu nghyffelybiaeth 
mud pechadurus, ac am bechod, ac a gondemuiaſai 
bechod yn y cnaaud. Rhuf. viii. 3. Cyn gynted ag 
y ewybu Paul hyn ymma, digon ydoedd iddo, go- 
ſdwyd ef ar unwaith mewn rhydd-did odd:wrth 
m pechod a marwolaeth. 

Cyd tra byddom heb yr Jeſu, ac heb ei adnabod 


yn ei Waed ef, cyd a hynny meddaf, angenrhaid 
yn wir yw 1 ni ymdrechu ac ymorcheſtu a phe- 
cod. Ac ymma y geill dyn o feddwl difrif, a 
tealltwriaeth naturiol craft, gael ei yrru cyn belled, 
byd nas gwypo o'r diwedd pa beth iw wneud; ie 
mae gennym eſamplau o fwy nag un a gollodd ei 
rof yn ngwaſgfa ei fwriadau da, yn unig o achos y 
mynnai fod yn ſanctaidd a gwneuthur yr. hyn oedd 
awn, ond nis gallai mo'i gwblhau. Ni ellir gwadu 
y cyfryw eſamplau, y maent yn gyhoeddus: (ond 
y ſaw] a gais wneuthur cam-arfer anraſol o'r cyfa- 
Wehad ymma, a ddengys yn unig wendid ei dde- 
altwriaeth ei hun.) | mow 
| 1 Canys diymwad yw hyn, fod pob dyn a fynn 
m- orthrechu pechod trwy ei reſwm a'i ſynnwyr ei 
d vi bun, trwy ei argyhoeddiadau a'i gyngorion ei hun, 
ich way ei ymdrech a'i ymladd ei hun yn unig, ei fod 
ay © meddaf yn ddaroſtyngedig i bob perygl dam- 
weiniol ĩ greadur egwan, yr hwn ſy 'n ceiſio ymry- 
HW ® ag un cryfach nag ef. Ni allant ddiſgwil ddim 
yd WF =ngen, nag y bydd pechod yn feiſtr, ) N FH 
| iafo 


Ef, xc heb gael ein 8 a'n prynedigaeth 


» es 


„ %% TEE CC LESS 


[ 128 } 
diafol eu fathru dan draed er gwaethaf eu hymgęat- 
tewrach, mai digwydd fel y dywed . 5 ge- 
hn a erlidiedd fy enaid, curodd fy enaid i „gw⸗ 
naeth i mi drigo meaun Any y rhai a fu ftir 
er ys talm. Pl. exliii. 3. Ni ddaeth-y cyfryw rai i 
rydd- did, o herwydd fyned o honunt yn ddeffygio 
yn eu hymgais a'u hymladd; bob yn dippyn be 
arol amryw opiniynau a ffanſiau; ac o'r diwedd 
ſyrthio fynychaf i ryw dymmer adibris, eſgeulus 
na feddyliant ond ychydig mwyach am Dduw,MW ' 
a llai o lawer am ein Hiachawdwr, a phaham? ol * 
ran na thycciodd iddunt hwy brofi yr hyn a dyſtio.-i 
laethir yn yr Efengyl, eithr bu eu poen a'u llafur 
yn ofer, a phan ymorcheſtent yn bendant iJoreſ- 
cyn y peth hebddo Ef, buont yn agos i golli eu 
82 eu hiechyd a'u bywyd, ac etto heb fod 

im cymmennach na gwell. 

Eithr hyn i gyd a ddeillia oddiymma, gweiſio 
i bechod oeddynt, nid oedd ganddunt A | 
meryd dim mewn llaw, eithr fe edrychid ar- 
nunt fel troſeddwyr yn erbyn cyfraith pechod, pa 
bryd bynnag y ceifient ymwrthod à phechod. Ni 
feiddient 252 neb arall, ond y priod a'r g 
hwnnw a ddewiſaſent hwy eu hunain. 
Eithr yr hwn a edrych ar berffaith gyfrait 
thydd-did, (Fac. i. 25.) y ſawl fydd yn adnaboc 
Jechydwriaeth honno, modd y pwrcafodd ) 
Jeſs ni yn rhydd trwy ei Farwolaeth waedlyd ar y 
Groes, y modd y diddymmodd angeu, ac a diygodt 
Hud ac anllygredigaetb i oleuni, 2 Tim. i. 10. 
modd na ddichon pechod argiwyddiaethu arnum 
mwyach, oblegid nad ydym dan y ddeddf, eithr ds 
r&s, Rhuf. vi. 14. y cyfryw un, meddaf, a ddeall 
y dirgelwch pa ſodd i gael ymwared oddiwrth be 
chod yn y ffordd hawſaf, heb gymmaint o achwyn 


% 


[ 129 ] 
1 thachan, heb boendod ; ie a'r cyfryw ymwared, 
yd oni orfydd ar bechod gilio a ffoi, a bod i Sa- 
3 tin hefyd, yr hwn ſydd a phechod dan ei hwſmon- 
eth i ddenu dynion trwyddo ynol ei bleſer, na 
adio ymoſod arnom mwyach. Yr ydym ni naill 
in ymgadw ein hunain, fel nad yw yn cyffwrdd 
1 nj, neu yn gwrthwynebu 'r diafol, nes gorfyddo 


a amo ffoi. 1 7 18. Fac. iv. 7. 
V 


Im mha wedd yr 4 hyn ymlaen ? 
Vr enaid a ad i'n Hiachawdwr ſtofi. pob peth ar- 
-u ei hell nerth huddugoliaethol ac anorfod Ef; y 
ur en Je oddiwrth ei Waredwr ei holl gy- 

nde Ef; cyffłſa yn unig wrtho, .O fy men- 
digedig Jachawdwr! nid allafi wneuthur dim, 
„dyn Ilwythog a blinderog ydwyfi, ymflinais fy 
* hunan, derbyn fi, cymmer drugaredd arnaf; nis 
„ pallaf anadlu gan y pwys Had arnaf, nid wyfi 
4 n abl 1 — pechad, gwared fi oddiwrth 
„ gorph y farwolaeth hon, goſod fi yn rhydd o- 
* ddiwrth fy llygredigaeth; deued mammawl do- 
* ſurz dy galon di, deued dy Waed a'th Angeu 
di i'm cynnorthwy, . wrth fy ngelynion, 
Diniſtrier chawi ! bwrw fy mhechodau o'r tu 61 
«!th gefn, Ihyngca angeu mewn buddugoliaeth.” 
Ina em Hiachawdwr a gymmer cwyn ei bobl 
newn llaw yn fuan; Efe a'n derbyn, fel y dywe- 
todd, J habn a ddel attafi, nis bawriaf ef allan 
Wm, Joan vi. 37. Fe wyr Ef o'r goreu, nad allwn 
meuthur dim hebddo; nid newydd iddo ein 
paedd. | 
Tnawr pan ddelo 'r fath enaid druan, yr hon 
inodd ei hunan yn doſt heb faelio dim yn y byd, 
ityr Jeſu ynol ei air, un o'r pethau cyntaf a wnai 
yo i ni, yw, parottoi ymgeleddfa a hedd i ni, Efe 

g : 5 A 


[1390] 
A faif rh ni a'n gwrthwynebwr, ac a ddt 
wed, Ni chaiff y plentyn hwn mo'i gythrudd 
m : 
Yr eneidiau ſydd yn newydd cael gras, wedi ng 
wydd baſſio o rs i fywyd, a a ge 
hedlwyd ond ddoe, a gafwyd ond gynneu, a h 
theu o'r blaen wedi eu claddu dan orthrymder an 

u, neu onte yn gwbl farw it} Yſbryd, y rhai 
elpiodd ein Hiachawdwr yrow\ n i 4. 5m 

Ef yn gyntaf yn gadel iddunt onphwys ychydig a 
megis huno, a chwedi hynny / dechreua rod 
iddunt i fwytta ac i yfed. Efe au portha ai Gn 
ai Waed ei hun, maetha a gweina rnd a 
fyddai ganddo iddunt ynawr 5 — du i fynu, « 
fod i ryw-beth, cyrhaeddyd dull gweddaidd a 
jawn faintiolaeth. Ynghylch hyn y dywed Ped 
Fel rhat bychain newydd eni, chwennychweh ddiduy 
laeth y gair, fel y cynnydiloch trawyddo. 1 Pet. il. 4 
Dros y pryd hwnnw ni feiddia Satan ddyfod ar ei 
cyfyl, canys yr ym megis plentyn yn y cryd-bac 
a theulu 'r ty yn ei warchad. Mae 'r plentyn y 
gorphwys mewn tangneddyf perffaith, felly a bc 
y cariad cyntaf (ynol Datc. ii. 4.) yn gariad 
doccaf a pherffeithiaf oll. V mae ef yn y dechreu 
wyr mor danbaid, mor hy a —_— fel y bo re 
eidiau anwyl ymma yn tybied, nid heb achos, n 
ddichon ef braidd fyned dim pellach, nas gall dy 
fod yn ddedwyddach yn y byd hwn. 

Gwir yw, nid eill neb, yn yr oedran neu'r 
fant eithaf yn Nghriſt. fwynhau mwy o hedd rha 
pob gelyn. Gan hynny ymadrodd anneallus y 
pan fo pobl yn dywedud: Nid yw *r gwr acc 
wedi cerdded neppell ar y daith, nid yw ef on 
dechrewwr, ac o herwydd hynny mae'r pechod b 
neu r [lall yn drech nag ef etto ac yn pert iddo 


[ 137 ] 
iro, mae hen foeſau yn glynu wrtho ynawr ar y 
ntaf, Nage, y goreu a'r gwychaf arno yw'r de- 
lreuwr.z\ y dechreuwr yn nheyrnas Criſt, yr hwn 
{ newydd: dderbyn gras a maddeuant, yr hwn y 
Nie 'n Hiachawdwr yn newydd ei dd ar ei y- 
„a iw ddwyn adref gyda llawenydd, mae r 
yfryw un meddaf dan y fath ddiogelwch, nad ell- 
; mo'i amgyffred; mae ef wedi diange allan Oi 
all beryglon, a dichon ddywedud gyda Dafydd, 
Dchefai/t fi o byrth angeu. Pf. ix. 13. Pan oedd 
n Hiachawdwr yn myned allan o'r byd, dywe- 
odd fel hyn am ei ddiſgyblion, 7” rhat a roddaiſt # 
a, a gedæuai s. Joan xvii. 12. Y mae fy nefaid i yn 
rande fy Hats i, ac mi au hadwaen hwynt, a hwy 
n canlynant i; a minneu aw yr rhoddi iddunt fy- 
i tragwyddol, ac ni chyfrgollant byth, ac ni dawg 
x hwynt allan om llaau i. Joan x. 27. 28. | 
Pan ſynnodd y bobl o herwydd rhagor-freintiau . 
eillduol y diſgyblion, Na aflonyddwch mo ho- 
unt, medd Efe, mae r Priodfab g pda hwynt ; ond 
1<ddiau a ddaaw, pan danger y Priod-fab oddiarmunt, 
« na yr ymprydiant ac Y galarant. Matt. ix. 15. 
id p' odd bynnag, bydd yn well arnunt drachefn, 
s triſtauch a droir yn llaauenydd, Joan xvi. 20. a 
Wnw ni dderfydd mwyach. 
Felly yn wir fe ddaw amſeroedd ac oriau, wedi i 
u gynnyddu rhyw-faint i fynu, wedi i ni ymgryfſ- 
ay, clywed nerth ffydd, a gwiſgo am danom ar- 
Meth Duw, a phan fo'r yſgwyddau yn gallu go- 
ef ychydig ; fe ddaw amſer meddaf, pan y caiff 
gelyn gennad i brofi plant Duw, pa ſut bobl 
'M, pa beth weithian a ddarparodd yr Arglwydd 
dan o bechaduriaid gwael, 4 pha ddoniau y cyn- 
Iizzeddodd Efe nyni. Ond y pryd hynny mae r 
Wol yn cael ei drin mewn ffordd arall ng o'r 
en 


E 132 ] 
blaen. Diymwad yw ynawr, ein bod ni yn ynlad 


ef. 

COM yr ydym yn ei ochelyd, ac yn ffoi oddi 
wrtho, a thymma er ffordd oreu. Ond am Satan 
rhaid i ni ſefyll yn rymmus yn ei erbyn eff Hi on 
ſcyn trwy allu Duw a chyſſur yr Yſbryd, pan ymc 
ſodo arnom. A'r Arglwydd a ſathra Satan dan ei 
traed ni ar frys. Rhuf. xvi. 20. om 

Am Bechod, y peth gwaelaf a ſalaf yn x 
ef, mefl a gwarth-nod, Kilbri na thal _ 2 Kr dw 
am dano, ac os daw rhyw-beth o'r hen fath a 


draws y meddwl, os ymgynnyga rhywbeth a dan 2 
sei ben, rhaid ei ladd ef gyda thremyg a flieiddM 
od fel pryfyn neu 9 dielwig. Pechod 4 
(ſef cynhyrfol etto a gweithredol,) nid oes gandde h 
nac hawl na phwer, ac ni ddylid gwneud cyfrif ., 
hono. Fd oddiwrth bechod, megis rhag aui ©. 
farph ; oblegid os deui di yn agos atto, efe a'th frat 0 
di. Eccluſ. xxi. 2. Yr un cyngor, yn jaith y Te 
ſtament newydd, ſydd fel hyn, Na theyrnaſed pecbo 1 
yn eich corph marawol. Rhuf. vi. 12. Y rhai qydd) i 
eiddo Criſt, .croeſhoehent bechod. Gal. v. 24. NWI, 
ddylid cy faddef fod ganddo awdurdod i wneud HI 
Ilafaſu — Canys ei egwyddor a'i gydiadau , 
ddiniſtriwyd, ein Hiachawdwr a dorrodd i law, 
gaſtell a rhagfuriau pechod, ac a ddattododd « ; 
adeilad. | . 
Os er hynny yr ymddengys drachefn, nid rhai 

i filwr Jeſu Griſt ond gwilio, fel nad allo adferuſ ; 
mo? i gydiadau 1 (ſef ei aneirif gau- reſym 8 
mau hudolawl,) eithr aros o hono yn wahanedig 20 
yn ddirymmedig. Fe eill yſgatfydd ' nawr ac cl , 
waith fod rhywbeth yn gwibio trwy 'r meddw], nelly 


ryw hedyn Satan, a hauodd efe trwy ddichell ne 
haerllugrwydd, yn ymddangos cilchwaith; a0) 
engl 


8 
{ngir arno yn fuan. Nid yw dyn gymmaint .a 
 lygadrythu ar bichod nid fl tybied yn 2 
lung 1 fivrw golvg y fordd honno. Y ffydd fy 
zn bob plentyn Duw, yn enwedig milwr i Jeſu 
Griſt, y mae hi mor fywiog, mal pan ganfyddir 
pechod o hirbell, (ar yr achlyſurau Ile mae ef wrth 
natur yn arferol o ymlithro 1 mewn) y mae r En- 
neiniad yn ebrwydd ya barod in rhybuddio; ac y . 
mae 'r ſiſial ymma oddiwrth yr Yſbryd mor bar- 
haus a . fel y bo 'r credadyn ffyddlon, cyn 
i bechod ally ymgaſglu a goſod ei hunan mewn yſ- 
tum, eifives wed ei ddifethu ef. | 
Gan hynny mae Joan ar yr jawn bob un o'r 
dwywaith. Yn gyntaf, fo 'n cyfaddef, Os 
dyewedon nad oes ymom bechod, yr ydym yn ein twyllo 
ein hunain, a'r gwwirionedd nid yw ynnom. 1 Jo. 1. 8. 
Canys y mae ef etto yn trigo ynnom ni hyd onid 
tlom i'r bedd, Penny yw yn ein cnawd, [ac enaid 
dyn nid yw i vnyn gwell ynddi ei hun, ond tra- 
bradychus ei chynneddf, hyd oni wnelir hi 7 
ris yn gywir ac yn ddiwair.] Ac hefyd yn ail, 
pan fo ef yn haeru, V/ haun Had yn GWNEU- 
THUR pechod, o ddiafol y mae job un ag Hdd yn 
fechu, nis gavelodd Ey, ac nis adnabu Ef. Pob un a 
ened o Ddugu, nid au yn grvneuthur pechod 3 oblegid 
j mae ei had Ef yn aros ynddo ef, ac ni all eſe bec hu, 
an ei ent Fo Ddurw. 1 Joan iii. 6, 8, 9. | 
Ar fyrr, o ba le bellach y dylifa r Gwrth-gryf- 
dur digonol yn erbyn y fath elyn galluog ? Oddi-, 
mma, ſef ddarfod i Dduw i'n gwared ni allan o 
keddiant y tywyllwch, a'n ſymmud i deyrnas ei an- 
vyl Fab; yn yr hwn y mae i ni Brynedigaeth trwy 
ei Waed ef, ſef maddeuant pechodau. Col. i. 
I, 14. | | wer BN 


M Fel 


4% 44 


L 734 b 
Th yn dee wick ay 
meddiant y ru“ Rt 2 


1 et, . 
3 43.2 u i * 
ons kgs ks 47 "ach gm 


\nwwyach 
goa _ dynol. yrowan, onid gobeithio 4 
om i yr Jeſu gyda 4: boll 


Vna y, in un ddywedud, ghangl bol! lecbes 
angeu a © 2 Croeſaw'1.chwil 


1 mae Mer — 


pan y tybi 
= . ac nad oes adm pe on 

Te Darfu am y — wn a hw, a 
r th — +, 
myſi yn fy enai ha yn — | 
S yn * ws tal, yr adgyfodiad. 
vu, Ni caddy chw ty drylliedig hwy 
nac ail-wiſgo'r fath babell. 74. Ni chaiff fy 
nghorph a minneu gy Yfarfod an glyad drachefn yu 
y fath farwol ddull a hwn; ni chlywaf . yaly | 
Pben byth mwyach, Ac. 3 

Eithr eg al mary y alwch chwi ky n! I oni 
yw ef yn hytrach ? Yn ddiau ſtad obs 

ig ydyw, i gael unwaith 5 cyſſawyn oddi- 
wrth cynnifer adwyth, oak: trwblaeth a thrym- 
#ryd,. ag ſy 'n amgylchynu ein helynt yz 
Dir yw, n id ally F fdacaro) 
den 9 l eng dan ds S. ar Y Uyn,i 
laf a gwrengaf mewn cluſen-dy, yr hn ft 1 TH 
waſanaethivr 3 1 Jeſu, heb ei nn. 
mas n rhaid fod gan y cyfryw un yſbryd-tys 


_ 


— 
— 


EK 


r rr e eee 


e 


a : 
Yn ſiccr, fel NS eines 
marwolaeth — et holl emoes, felly yn bey d un wedd 


8 N 2 


Nid rhyfedil yw, fod y byd yn - deere 


ni yn6l, 
—— A — — — 


nel en yr hal hd. RC 


pg 
j yn en tar 
2 ni 
jbywyd 


n 0 i'n 1 


ni nos a ymeſtyn, o herwydd ddom, 
. 45 r. . 


8, d Fr hwn a gyfododd-Grifto feirw, . 
L dd un» eons Ore 22 


r 
o- - o· o · Oo. 
Tr unfed Y madrodd er ddeg. 


pg gpg Ng e 


1 Joan iv. 1 N. 

C 

banddi. Ne 
2 0 


tod 


[236 J 
fod Jem yn Fab Duw, yna pob peth a dyn blaey 
yn} yy mae = a dien! i —— mat 
en barod i gydgordio i bob pech. Dy bol & fy. 
ddant EW * Yau ; nth, mewn Hes =. 


vun TS? 


"vp y 838 mae'n debyg ol fod rhai or Cu. 
notion yn cyfeiliorni yn hyn, der eu bod hwy ger, 
aw yn dangos caſineb yn erbyn y rhai nad e- 
ddent yn Griſtnogion. Ac etto nid oedd y diffyg 
BY chai nad oeddynt Griftnogion, yn dyſod n 
unig ou hewyllys llygredig ; eithr y  wirionedd 
mai t Jeſu. yw Mab Daw, athrawiaeth oedd hi a 
tetarid. In ei herbyn gan bawb, gan Judecum A 
Reufriniaid. Felly nis gallai dynion gyrhaeddyd 
at grediniaeth 0'r = Feb oleuni gras 
ratariol. 5 267 ch 
Ynawr yn yr amſeroedd h. yn, mae 'n dipp ca- 
lettach i garu 'r bobl ſy'n , declario gs 
ia Griſt yn Fab Duw, ac etto yn byw yn y diaf, 
Iwch cethinaf, gan gyd-arfer yn unig elm | 
defodau a berthyn 1 Grefydd, eithr ar bob pryd | 
arall yn ammeu ac yn gwatwor y cwbl, neu o'r lei- 
af yn profi eu hanghrediniaeth trwy eu buchedd 
abu reading eſp. Ond y = ymma hefyd | 
un yſtyriaetb, a bair i ni fod yn amyneddgar. Ca- 
nys yr unrhyw afn dynion, a barodd Yr rheini 
gynt i wadu fod Jeſu yn Fab Duw, a gymmell y A « 
rhain ynawr iw addef. { 
Am y ſaul nad yw yn wir yn nds Dyſodiad 
ſu yny RN 40 mow: *arhaid i aging 
arnwr. Ni daichon cig @ gewaed n 
75 Matt. xvi. 2 Nid yw magwraeth dday he: 
mmau. ac argyhoeddiadau dynol, Gol. Vn aeg 
peth ar y Lalon, ond o'r rely n y pen. Nun 


. 


—  2_205% 4 Tg- FH. 5 


3 ] 
(oP ry 
ai, 2 ghar, al Paul : am due Dew yr hun 
nunynodd ir 4 lewyrchu , — 
1 — bwn a lewwyrchodd yn ain 7 i rodai galuuui 
2 gogoniant Bess n wyneb Jeſu Grid. a 
Cor. iv, 6. Fyalineb ydyau gan y dyn anianol, at ni: 
gall mo'i <vybod. 1 Cor. ii. 14. Nid oedd y diſ- 
gyblion wrth fyned i ; cur BR. deall y 2 
ond etta yr oedd en cam yn lloſgi ynddunt. Luc. 
viv. 32. Mae n rhaid 27 en hwamw wur The 
ein Hiachawdwr ddyfod in calonnau ninneu, yr 
hun nid allai fe mo'i gynneu nes cael ei fedyddie 
ir bedydd hwnnw, am ba un yr oedd mor fyng 
amo hyd oni orphenmd ef. Luc. xii. 49. © os 
Eithr yr awrhon mae'r tan dwyfol ymma yo. cael 
ei gyfrannu i bob un, ag nad yw yn caledy ei ga- 
lon fel y garreg, eithr yn ei chadw yn agored. 
Ond pwy fydd yn gwneuthur hynny ? pwy hen 
cadw ei galon yn agored, ie pan to'r Arglwydd yn 
a datgloĩ? Yr Jeſu a ddywedodd wrth T7 homas, 
wedi iddo yn gorphorol weled öl yr hoelion a'r 
mann yn ei yſtlys, Na Had anghredadyn. Fel hyn 
A y mae 1 ie pan form 
| 1 Canys nd ces Had gan bawb. 2 Ree : 


7 S * 


OO HOW. 0 3. err eee. 


Oy — 


Ond pa fodd y mae y rhai hynny yn ymarwe- 
Adu, fy trwy ras yn gwir-gredu ddarfod i'r Jein 
farw droſtunt ? 

Pean a ddywed : Fel plant ufudd-ded, heb 224 
mag aueddu ar — or blaen yn eich arawy- 
bodaeth ;, eithr megis y mae y neb a'ch galwodd chæui 
mn fanBaidd, bydaruch * 1050 yn ſauctaia 
Jn ns PRI Oblegid y mas n Herbe, 

M 3 Arad dc 


[138] 

Pd ſand, cory bedeute bei 

128 * . a | | A S+ 2 1 on f e 
mae dau beth tuhwnt Yn hamgyffred ni: yp 
gynta, mawr d&wys yr Erthygl ei hun, i fynegi pt 

n nid oes gennym eiriau addas; ac yn ail, pai 
a pa fedd y gæund un, i ddal ac i gadw 'n ddilysy 
gwirioneddau dwyfol, wedi i ni roddi ein cyd- 
niad iddunt? Canys y mae barn drom-ddwys vu Y 
canlyn ar . hynny, a'r ſydd unwaith wedi cre- 
du, ac aròôl hynny yn mathru dan draed Gyfammod 
Gras, ac yn dirmygu Gwaed y cymmod. 


. 


Mae 'n thaid i bob un gydnabod, os gwir y- 7 
chwedl, mai ymoſtyngodd Duw i fod yn Dans 
nid oes dim a all mewn un meſur leihau gwalluſdra 
deb, onid vaill ai anwybodaeth, neu 'r anhap 
mawr o anghrediniaeth: anwybodaeth, pan na 
chlyw odd dyn erioed ddim am y peth; anghredi- 
niaeth, pan nad eill mo'i dderbyn, pan nas dichon 
y galon onid tybied yn llwyr wrthwyneb. Am an- m 
wybodaeth, dy wedir, mai e/geulu/odd (maddeuodd) jy 
Duw amſercedd yr anwybodaeth. Act. xwii. 30. Cy- Min 
hyd ag y byddo anghrediniaeth (megis dawn Ffydd Wi 
o'r tu arall) yn effaith yunom o bur weithrediad un WD 
arall oddiallan, yr hwn ſydd yn dallu ein meddy Wn 
kau; mae ganddi ychydig o gyffelybiaeth ir cy- Wu 
fiwr uchod: Ond cyn gynted ag y bydd rhaid cy- WM: 
faddef, mai ni ein hunain fydd yn gwrthod credu, 
ein Hiachawdwr a ddywedodd, fod yr ha nad yw Wii 
vu creadu, wedi ei gondemnio eiſiocs. Joan iii. 18. ( 
Y fawl ni theimla y condemniad ynddo ei hunan, W\ 
y fawl nid oes ganddo etto galon aflonydd, *(oddi- Wb 
cithr iddo ei aflonyddu yn bennodol trwy-ryW 
weithred ddrygionas,) nid wyfi yn barnu hynnm! 
vſgatfydd 


[139 ] 
ally 4d ni chafas etto mo r Hanf bn; dias hid 
e dim parhaus o'i fewn, ie er 17 iw / ddeall- 
wfizeth ai deimlad ambellwait | eu cyſfro. 
mad i'n © Hiachawdwr yn waſtad ddechreu'r 
ich: rhaid i bob un yn gyntaf glywed-llef Mab 
; 'yna y deffrown, ac os parhau a wnawn yn 
reffro, dyſpwn gredu. 36 £671 

Y fawl nad yw'n teimlo erioed ddigofaint Duw, 
me hwnnw yn farw: ac os Criſtion yw a gadd ei 
fedyddio, mae ef wedi marw ddwywaith. 

Or funud honno allan, pan fo'r enaid yn de- 
cireu byw, ac Yſbryd oddiwrth Dduw yn ei gor- 
i Wchuddio, hi a glyw leferydd Mab Duw, yr hwn ni 
3 WW lfira am ddim ond am Waed y dyhuddiant. A'r 
a Wl vl fydd fel hyn yn fyw, a chwedi clywed las 
Mab Duw, mae 'r cyfryw un tocc yn deimlad 


fa + _-_ —— SS IE TE 


Arglwydd ac yn Feiſtr iddo. 

Eithr pwy bynnag ſy 'n credu, ac yn yſgwyd 
jmmaith bob rhwyſtr, heb ymgynghori a chig a 
burg. ond dilyn yn ebrwydd argyhoeddiad ei ga- 
M; 


Wdiwrth ei holl golledigaeth, a yn pers 1 


ur wrth draed Cyfaill y pechaduriaid. Ey a' 
arodd ni, ac a'n golc hodd ni oddiaurth ein pechodau yn 
6 waed ei hun. Datc. i. 5. 

Ewyllyſchwant egniol y galon, y galon gredi- 
nal, yr hwn a yrrodd y pechadur hyd at 
Criſt, hwnnw hefyd a effeithia bob peth rhagllay, 
Vd gwiw i un golli gormod o amſer megis yn 
burw cyfrifon a'i amryw anwydau a'i drachwantau, 
ue aros chwaith 1 ddiwygio i hunan cyn myned 
u ei Jachawd wr. . | 


Ny 
li- 
"W 
V4 
ad 


Gwedi 


01 fod th golledig, os ni chydnebydd yr Jeſu yn 


geill hwnnw mewn munud gael ei achub - 


Dduw, os gwna ond bwrw ei hun fel pechadur i 


! 
edi i ddys gael: profad o Ward Jefy,. ſo f 
dai yn rhaid adde gerllaw gymmeryd poen, eys 
galla ymchwelyd at ei het bechodgu, V 14 
cothodd. unwaith yn jawn ſeluſdra yr Jef, 4 
9 iddo-ei holl galon ; ac ni chlyw-y. fark hy 
dwch mewn dim, ag yn ei Jachawdwr a'i 5 


- 8 


—— 
— 


lyn Ef. | x 
12 V mae duey deyrnas, ſef teyrnay Natur, » th 10 
nas Gras. Mae gan y gyntaf ei deddfau a'i wh 
lau ei hun, a pha rat ni ddarſu in Hiachawdw!" 
ymbel.' Fe adawodd y pethau hynny fel ag yr ol 


= 


ddynt; ac felly y gwna ei 


Eithr i deyrnas Gras n 16 
yn anhawfach rr cardottyn gwaelaf nag i'r tywyſog 


mwyat, ac nid oes i'r uchaf ddim mantais o 
yr af. Mae n rhaid crefu am dano gan ein Pr 
myr, a hynny mewn llwch a lludw, mewn goſty 
geiddrwydd a hunan-ffieiddiad. 


Cc, fy n byw trewy gardod, 
A byth mewn gwir fyfyrded 
Or peth yr och beb Rad, b 

&f pechwyr breavnt diyftyr , x 

F bai ib ne Fer * 

Mi dayg/ach gennych hatling fad! 8 


Vn ei olwg Ef mae pawb yn un fathz naill al 

eneidiau happus trwy ei Waed ef, now men * 
o golledigaeth etto. Pawb a bechaſant, ac mar” 
rhaid 1 bawb eu cyfiawnhau trwy ei rydd aff” 
ef. Rhaid iddunt gyfrif eu hunain megis anifel_y” 
aid o'i flaen Ef, (E/. lexiii. 22.) ac ymgrymm 
dan ei draed ef, nes iddo Ef ei hun eu cipio o | 


SZ EE = = 


- = 
_— WS 


= © 
7 Lo 1 


7 
- 
ww 


WY 4 Q = 

% — 

22 2 3 
- 


114 J 
og cyflwr truenus. Yna Gris 2 lifeiria dros ein 
vt bechodau, Gwaed yr Oen au e 
bynt, fel y gwna dwfr waelod y mor. © Pig 
Bichr hyn 1 pyd i i laweroedd a ſeinia fel | 
x ynfydry Athrawiaeth 5 2 
— on i fydd; ac y mae hi 'n goreſcyn „Ba- 
bn trwy wir wreſogrwydd rhyw din oddiuchod. 

Pob gwir droedigaeth, peth annhraethadwy ac 
achwiladwy ydyw, a rhyfeddol i'r tyſtion eu hu- 
* Jean a wylodd lawer, o achos na chaed heb 

i agoryd ac i ddarllen y Hyfr, nac 1 
arch arno. Yna dywedodd rhyw-un wrtho, Nac 
wa; * A y Llew y pr mem i ſydd ol eo Juda, 
| yn Dafyddj-a orchfygadd : d y Ihyr. 

, ae ei e ef. 4 v. 3 Ni Wart 
kwb ddealltwriaeth £ r Gair, eit i'r your? en- 
nian yn unig, ar ſydd wedi eu hargyhoeddi, ac 
mn ymhoſh yn afrifed yn y wirjonedd avg fo 
_ 0 = yn y = N 
y Thain yn adnabod tymmer medd 1 
mol, yn enwedig y Gosch ery medal 
or Hg Maent vp ago n ddirfawr wrth: eu 
uriaid, a yw arnunt am nad yy yn 


ke Knol 


hefyd — 0 
yn ef geulus _ ie 


(142 1 


4 ) 
* 


Dee . * {0 


27 duale — 


Niv AG AUR NAC ARIAN, EITHR Thy 
BI SANCTAIDD WERTHFAWR Wap 
AL, WiRioN DDIODPRFAINT A Fa 


* FEL Y ue. Y:N ine 
Ta | 


e , dwell; 


y + 


Lin. 11. 8 
vwnge 3% -ughylch Gre . Jeſu ain 
— Ac y mae *r 4etun m doſberthu ei hun 


r err 


r Lafureei Bud of, 
Eng ng 
4 r nelaf reſ m tray's hw 7 


wen Lumen 

a ellid ei wneud o amy mein Gi 
ar Dyhuddiant,) y maent meddaf 2 ne 
oedd ein Hachawdwr yn amcanu dim arall 


— onid in gwaguthur m yn bel ie. 


[ 143 


Y re, runnin es nh 


Wrwydd. . a, bod, ac amcan dioddefia« 
du ein 2 Gorpb. . i awarrila 
| —— — o gnethived bot a'r diafol, £ 
| roy penyd — 

„ ar y aig te y dywed yr hen F 250 ; 
maid 
Hg age tg 
WiChroes Jeſu, nid eyn prawyf o 
ydd 2 


— 
try ei Ryglyddon Ef fel peehaduriaid, heb 
5 0 oe gallen yn un gredu fe- 


neth Jeſu, er  iddo dreulio ei holl Adyddian bye 
n byn yn ngweithredoedd pechod, ac ni wnaeth 
o ddim gwaſanaeth iw Jachawdwr, (ſef yn 
ud honno, pan ddechreuo gredu ;) er hynn yay 7 10 
ad cadwedig, pe digwyddai iddo yr un fu- 
di dragwy adoldeb. Dymma effaith rhyglyddory 
arwolaeth yr Jeſu. 


pe * matter ag ſydd yn 29 71 a Dyled- 


o ar ein rhan ni, ac yn en 


ka, "ty" Bas ſef mai be ei Lade 
U legi 

oed yn lg wl am ei farwolaeth dros 
erg mlynedd ar hugain, ac fe a wyddai ei fod 


"Ks 
F; 


1-88 farw dros beckodan dynion. Vn yr bol gy- 
* aler bwnnwy, fe deimlodd pa beth — *r a 


= dn ddioddef yn ei Enaid, ſef ein holl wendi- 
- Nun dau, —— a chyfyngderau ni. 
a gronnaſant yngbyd, pan chwyſodd y 


Gwaed 


= 7 
Gwaed ar fynydd yr Olewydd, a phan lefodd alla 
ar y 73 Nuw, f5 Nuw, paham u g 


_Llawer gwaith yn ei fywyd y bu gyfyng j 
ar ei Yſbryd Ef 5e wylodd * 1 a'r gok 
nnen a haeddodd ein heneidi 
au ni ĩ fod yn Briod-ferch iddo, megis y gorfu a 
Jacob waſanaethu ei chwegrwn Laban bedair bly " 
nedd ar ddeg i ennill ei ddwy wraig. 1 y 
Gorfu ar ein Hiachawdwr, tra *roedd Ef yn e 
babell gorphorol, fyw yn bur dlawd ac anghenog 
- etto roedd e'n fodlon i hynny i gyd, ac o'r diwede 
i angeu A A hwnnw a oddefodd Efe mew: 
ffordd gwbl amgen nag y gwna ei dyſtion. 
niant — ddiddanwch a firioldeb 1 fete 
a'a_dioddefiadau; eithr Efe, cythryblwyd ei he 
ddwch a'i gyſſur ef yn fynych. | 


V Gavobr am ei fawr Lafur hyn, a rag-ordeini 

wyd i'n 2 ei Dad. Dau beth a adda y 
iddo: Yn gyntaf, fe gaiff aveled (ſef, ei hyfrydwch 
o hono; yu ail, fe Fuck ei ddiwallu. 

Fe gaiff wweled ei hyfrydwch. 

Vn nghwrs y byd yn breſennol nid allwn lain K 
dal ſulw, pa mor lleied y meddylir am ein Hi 
aw dvr; ac OS gwneir N am dano ambel 
waith, etto heb wreſogrwydd y mae. RMfE4 
bychan ei blant ef, fe edrychir arnunt fel angher 8 
filod;yn y byd. Eu dymuniant yw bod yn wo, 
am drafael ei Enaid Ef; nid oes ganddunt un by 
dyfais nac ymgais arall : ac etto edrychir arnul 
= pettaent bobl enbydus, Aa 601 an fod y 
ochelgar i gyd-tramwy a hwynt. Ac os cyfaddel 
hwy o led-gellwair yn blant Duw, ett = ö 

Y 


Ji [ heſampl 
Anion yn bryſur ynghylch canlyn eu heſampl, 
ahn . yr oeddynt. Y rhai uchel yn y 
yd a dybiant eu bod hwy yn dangos ffafor fawr, 
ran roddont gennad yn unig i'r encidiau i fod yn 
eddo 'n ei, i fyw iddo Ef ac iw gyfte- 
ſn, ie mewn gwledydd Criſtnogol. 3 

Ein Hiachawdwr, o'i ran yntef, a ymhyfryda 
mewn pethau gwael ac iſel, ac y mae ychydigyn 
m gymmeradwy ganddo. Dewiſodd yn wir ani- 
an ddirmygus, i wneud ei holl wyrthiau a chael ei 
bleſer 2 | 

Mawr yw dedwyddwch y rheini ag mae ein 
Hiachawdwr yn eu cyfaddef yn ei galon, o'u bod 
hwy yn hyfrydwch iddo. Nid all un dyn ddy- 
muno ddim happuſach. Mae ef yn gweled ei hy- 
fydwch yn yr holl eneidiau hynny, y rhai y gwyr 
Ef am danunt y bydd iddunt yn nyddiau eu Re 
ves ei dderbyn a'i gofleidio Ef. 

Y mae —— d ein Hiachawdwr yn llawer 
mwy manwl e1 fail, na 'r eiddom ni. Yr ym ni 
lawergwaith yn dwyn gobaith da am rai eneidiau, 
ac yn porthi ein hunain a diſgwiliad am danunt 
dros hir amſer, eithr y mae Efe yn gwybod ym- 
laenllaw mai ofer ydyw. Felly mae ei lawenydd 
Ef yn gymmedrolach ; fe wel Ef ymmhellach nz 
nyni, a'r peth yr ym ni yn ei dybied yn o-dda ac 
mm weddol-berffaith, fe wyr ei ddoethineb Ef yn 
lmnych nad yw ond ſal jawn a braidd hanner-per- 


Hith. Ond er hyn i gyd, mae ganddo Ef fwy o 
byfrydwch na nyni oll; canys y mae Ef yn rhag- 
weled nid yn unig pa fodd y gall yr enaid hon 
Nzu'r Hall etto lwyddo, eithr pob peth a ddichon 
Ef mewn yſpaid deg, ugain neu ddeg ar hugain o 

r 8” | © 'Dyny- 


[ 146 ] 
Rynyddoedd, yſtofi yn ychwaneg ar y-rhai a ach Ade 
bodd ef ded 8 


Fe gaiff hefyd ei adiavallu. | tha 

Mae'r ymadrodd ymma yn cyrraedd tuhwnt i'n 
hamgyffred ni, Cael ei ddiwallu, yn yr yſlyr cy. FP. 
ffrecin, yw, i ddyn gael ei ddigoni, derbyn cy. 085 
maint o luniaeth ag ſy angenrheidiol a bwytt II! 
eymmaint ag yr oedd chwant arno. Os caiff Mab MD” 
Buw ei ddigoni o'i newyn a'i ſyched am eneidiau, I Ing 
diau y bydd hynny yn rhywbeth annhraethadwy; (yn 
a rhaid gweithredu mwy nag a allwn ni feddwl na 
gobeithio. Dymma *r peth ſy'n cefnogi ei filwyr 
ef i. lafurio gyda phleſer: Fe ddaw etto amſer, pan 


yfrifir ei eneidiau Ef wrth fyrdd a myrddiynau. 
Ihn ſy'n ſirioli ffyddlondeb ei dyſtion ef, i ymeg-· 
nio yn ddiattal am ennill eneidiau. | (yt 
Yn wir y mae cynhwyſiad y gair ymma mor il N. 
ddwys, nad wyfi ddim abl iw draethu. Efe, yr WI 
hwn mewn newyn a ſyched arol eneidiau a dreu- * 


todd fwy na deng mlynedd ar hugain, ac A antu- by 
riodd ei fywyd ymmhellach nag y gwnaeth Ce- d 
dyrn Dafydd i dorri ſyched eu Meiſtr, (2 Sam. f 
xXXiii. 16.) efe yr hwn, ie hefyd yn ei farwolaeth, il ! 
a achwynodd o ſyched; Efe, meddaf, a gaiff ei I * 
al, y that ydym i fod yn gyflog 7n Huck: 
Nyni, y rhai ydym i fod yn gyflog 'n Hiach- il " 
N mae'n raid i'n . 1. belted, nes ll © 

gallom ddywedud gyda gwirionedd, Nid wy ya | 
ymofyn am ddim anrhydedd, cyfoeth, hawl, na il © 
meluſchwant yn y byd hwn. Ni fynnwn gynowys | | 
un ewyllys mwyach o'm heiddo fy hun; ei ewyllys il * 
Ef yw fy ewyllys 1. | 

Afraid rhifo, bob yn un, y gweithredoedd da a 
fydd i ni eu cyflawni. Y cwbl ſydd pan. . 
| eiddo 


( 2147 ] 
edo Ef ydyw, o'r ar honno r am ei 
vobr, a phan gredaſom ninneu ei fod Ef yn haeddu 
athaf waſanaeth ein corph a'n henaid. 


Peth ywhyn gan hynny, a ddylai holl weini- 
togion Criſt ddal ſfulw arno. Tra bo 'r eneidiau 
n feirwon, ac heb glywed etto leferydd Mab 
dow) fe eill fod yn rhy gynnar ddatean wrthunt 
, WI jnghylch bod yn wobr i'n Hiachawdwr. Canys 
„ ina 'r pryd y 2 y cyflog ymma am ei La- 
b fur Ef, pan y maddeuo i ni ein-pechodau. Maetn 
Maid i ni yn _ wybod, o'n bod ni wedi ein 
n  gvaredu trwyddo Ef. . 
Pr pwrpas hyn mae r Yſbryd Glan ambellwaith 

yh 1 y Ddedds, yn enwelig wrth ddynion 
chſgedig a doethion; y mae fe yn eu dwyn dan 
* eyfyngder, gan ddangos iddunt mor druenus y 
maent, gan eu dinoethi o'u holl ymffroſt a'u rhin- 
weddau hunan-dybus, a'n hargyhoeddi o'u bod 
buytheu hefyd yn bechaduriaid. Hyn a udyſg 
\ddunt briſio mawr-werth Haeddedigaethau 'r je- 
ſu: a phan faddeuo Efe iddunt eu pechodan, yna 


N. , 

h, I 1 fyrthia 'r athro cywreingall i lawr wrth ei draed 

ei e gan gydnabod y byddai hynny 'n bechod tra- 
mferthol, ſef i attal ei gyflog oddiwrth y Gweith- 

b. or luddedig en, a gadael i chwys gwaedlyd 

es Wl Crit biſtyllio ar y ddaear yn ofer. 2 

yn Ir gwerin mulwirion y mae nes fordd : canys 


credu Dioddehadau angerddol eu Creawdwr àu 
ys Prynwr dros eu pechodau hwynt, a ddryllia eu 
ys clonnau o hoot Hun, ac a hair iddutit noho mewh 
Ggrau. © Och fyth, am i ni bechu mor anfad 


ei „Mer atgas yw pob pechod 
do WW © 7ngwuydd yr Arghwydd uchod,- | 
N 2 « Gave- 


SEXEFLIETEFLLERERS 


[ 148 ] 
« Gavelir, ynol gWwirionedd, 


Ia ed fu r digllonedd 


Felh'n de 'r glanaf Gerpb. 


Y rrydydd Ymadrodd ar ddeg. 
(ar Ddydd Gwener Croglith.) 


A BYW DANO EF YN EI DEYRNAS, A' 


WASANAETHU. 
A dd, cofia Pa FE: ddelych th pa. 
1 . xxiii. 42. 
aer geiriau ymma yn cynnwys un o'r amgyl- 
chiadau oeydferthaf yn Nioddefaint ein Hiachaw- 
dwr, ac yn amlygu naturiaeth y gwir Lange be 
Ein Harglwydd a ddeallodd feddwl y ag 
union, ac a attebodd, In wir, meddaf iti, 
9 byddi g yda mi ym mharaduy oh 
Y dyn a — ychodd gae 


HMachawdur, leid ie < a 2E ie ar ? | 


g yn annychweledig, ac nid yn unig yn tybied 
yr Jeſu yn gyfryw un ag ef ei hun, eithr hefyd 
© lien"; canye y rhal 


Wyddant pa beth y maent yn ei wneutbur," (Loc. 
xxiii 


K Breen 


JF Buaſai 3 o'r Ilaen a- 1 1 Gelion 8 eich oblegid 
lliaws ac mug y bobl, mi ellid ſcrifennu dim o beni. 


al a groeſhoeliaſid gy- 
_— Ef, (ac nid oedd ond dau) a'i difenwaſant ef. 
Mare xv. 32. Nid oedd boſſibl ir eiriolad calon- 
rwydd hwnnw, Oh Dad, madaeu iddunt, canys gi 


CAST, 
nil. 34) fod yn ddi-effaith. © Deffrowyd calon 
un 0'r drwg-weithredwyr, neu, fel y dywedir am 
Lydia, yr Arghwydd a agorodd ei galon ef. AR. xvi. 

14. Ac felly 'n ddiattreg, ac heb ſyn-fyfyzio ym- 
mhellach, fe ymbiliodd yn union, Arglæmya, cod 
f, pan ddelych i'th deyrnas. 

Yr Arglwydd, yr hwn a .chwennychat ddangos 
ini pa fodd yr achubir yr eneidiau, a attebodd yn 
ebrwydd, Vn wir, meddaf i ti, bedayau byddi gyda 
ni ym mharadwys. Trwy 'r gair hwn, yr odd y 
lledr cyn bured ag angel, ac yn ddioed gwnaed ef 
yn gydymmaith i'n bendigedig Jachawdwr. 

Fe ddichon hyn beri i lawer un dybied, nad 
ofynnir ddim ychwaneg tuagat fyned i mewn i 
deyrnas ein Hiachawdwr, ond bod gan ddyn un 
ymſynniad da yn awr ei drangcedigaeth. Ac nid 
yw hynny heb debygolrwydd. — nid yw 'r 
enſampl ymma yo beth tra-anghynnefin, megis yr 
hacra llawer o ddyſgawdwyr difrif, (er mwyn 
mwyſtro 'r drwg ddefnydd o hono) nad y me- 
adaf y cyfryw beth yn digwydd ond f allai un- 
waith mewn oes, neu yigatfydd yn unig y tr6 
bwnnw ar Ddioddefaint ein Harglwydd. Nage, 
peth cynnefin ac wrth reol ydyw yn nhroedigaeth 
eneidiau, ac a ddigwydd beunydd, pan fo'r B50 
eng ylchiadau yn cyttuno. Eithr ychwaneg am 
f. n yn y man. 

FTeſtun ein hymadrodd SH breſennol, 
Dorner yr Jeſa, ai Dailiai 


Y mae Teyraas yr Jeſu o dair math. 
Y Deyrnas ag oedd ganddo cyn ſylfaenu 'r byd, 
a0 a barha =. by thoedd. = 
Y Deyrnas a ddechreuodd wrth ei Ddyfodiad 
n y Cnawd, ac a barhaodd hyd ei Dderchafael. 1 
N 3 


ydywe 


[ 150] 

Y Deyrnas a ddechreuodd mewn rhan ar ei 
Dderchafael, ac a barha i bob tragwyddoldeb, 
eithr dan amrywiol ddull. ot 
I. Cyn ſeiliad y byd, yr oedd Ef yn d a 
ddol Fab Duw. Eiddo Ef oedd y 8 
bod y Byd. Am hynny y gallodd ddywedud ar ei 
weddi olaf, Oh Dad, gogonedda di Hf gyda thi ty 
bun, &'r gogoniant cedd i mi gyda thi cyn bod y byd, 
Joan xvii. 5. Tracyddo Ef y gaunaethpauyd job 
peth. Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a'r Gair cedi 
gyda Duw, a Duw odd y Gair. Joan i. 1, Ec. 
Yr oedd Teyrnas ganddo, yr hon a barhaodd yn 
waſtadol mewn unrhyw fawrhydi, gogoniant ac 
anrhydedd, o gychwynfa anchwiliadwy i ni. Nid 
allwn ddywedud, mai bu dechreuad iw Deyrnas 
Ef; non erat ubi non erat; eithr hi a ymeſtynnodd 
yn anghyfnewidiol; hyd oni bu teilwng ganddo i 
ddibriſio neu ymddic/p ei bun, (Phil. ii. 7.) a megis 
y mae'r plant yn gyfrannegien e gig a gwaed, yutef 
befyd jr un madd 1 fod yn gyfrannog o'r un pe- 
thau. Heb. ii. 14. 
IT. Ymma y dechreuodd teuluwriaeth aral, 


Teyrnas newydd, am yr hon y diſgwiliaſid er ys 


talm. Fe a'i gelwir yn Deyrnas y Groes. 
Wrth y Groes yn y lle ymma yr arwyddocceir 
holl ddull ac agwedd y Brenin ; ac fel yr ymddan- 
d Efe, felly hefyd yr ymddengys aelodau el 
eyrnas. Pan oedd brenin Perfia yn r at te 
anthydeddu Mordecai yn uchel, gan ofyn, Beth 4 
wneir ir gwr y mae 'r brenin yn ewyllyſio ei an- 
rhydeddu ? yr atteb oedd yn ymſefyll yn hyn, Dy- 
gant y wiſg frenhinol yr hon a wiſg y brenin, 2 
gwiſgant y gwr, a pharant iddo farchogaeth felly 
try r ddinas. F/b. vi. 69. Felly mae n N 
i bo 


bob! 


um. 
dur 
main 
701 a 
bydc 
um 


byd 
tw! 
un 


ly 


OS 0 
bob un ſy'n chwennych bod yn was i'n Hiachaw- - 
kr, wilgo dillad ei Feiſtr, ſef ei wradwydd à“1 
broes. | 

Nid yw holl deyrnas Criſt, pan fyddo yn yr 
nul fwya gogoneddus, yn ymddangos yn ogone- | 
i Wis i neb, ond yn unig Ir eneidiau hynny a'r 
Yad to feddwl yſbrydol a chanddunt flas yſbrydol. 
„nne 'n Harglwydd yn gwarafun i ni ddywedud, 
na neu accu y mae hi. Luc. xvii. 21. ond fe 
1 eur dywedud yn hy, Yna nid yw hi ddim. Er 
c. raint y deſgrifiad mawrygus y mae 'r byd yn ei 
n di am dani, gan wneuthur rhodres a gotfawredd 
c Wbjdol yn gyfnod o'r wir Eglwys, fe ellir ren 
d uynny yn gyfangwbl. V rhai ſydd yngolw 
byd yn Griſtnogion moliannus, nid allant "th 
my hyn brofi eu bod hwy yn bobl y mae 'r Bre- 
in yn eu hanrhydeddu: Nid oes ganddunt mo'i 
dyſau Ef, na natur ei dywyſogion, na llummanau 
wir ei yitad. | 

Yn y Deyrnas hon nid oes dim onid gwir fod- 
berwydd, a gwaſtadol oriau gwynfydedig ; eithr 
n i gyd yn y galon. Teyrnas Dduw, cyfrawnder 
jw, a thangneddyf, a llawenydd yn yr Lend 
Clan, Rhuf. xiv. 17. Eithr i bawb nad ynt yn. 
leall y dirgelwch, nid yw'r deyraas hon ond 
land a ſal a diyſtyr, ac y maent yn tybied y ga- 
lant gyrchlammu drofti fel tros ryw gorrclawdd * 


ch Wi. Nid ydyw 'r dyn anianol yn derbyn y pethau 
a dd o Yſbryd Duw, canys ffolineb ydynt ganddo 
n- Wei, ac nis pall eu gwybod, oblegid yn yſbrydol y 
u ir hwynt. 1 Cor. ii. 14. 3 
a 


III. Ei drydydd Deyrnas ef a ddechreuodd, 
rern chan, ar ei ogoneddus Dderchafael, ac a 
d Wubi byd pob tragwyddoldeb; eithr y pryd hyn- 
b Wy y bydd hi yn gwbl ddatguddiedig, ſef pan 

| os: ddygir 


| La „ A 
ddygir unwaith yr holl rai hynny i mewn, #'r fy 
etto yn chwyſu yn Nheyrnas y Groes. EI uu 
Hai gwaſanaethant Ef, ac a gant weled ei wy 
Ef. Dat. 22. 3, 4. . 

Y mae yr hyn oll a'r a allwn ni ddywedud am 
Deyrnas hon yiowan, yn gynnwyſedig yn uni 
mewn portreiadau, meddyliau da a chynddrychie 
laethau. Y mae pob peth tuhwnt i'n holl ddy 
chymmygion ni, ac yn fwy gogoneddus nag 
ſynniad a'r a allwn ni ei lunio am y byd gwynh 
dediccaf. Anwylyd, yr awrhon meibion i Das 
yaym, yr ydym eiſioes yn ddedwydd. Nid amby 
wwyd etto beth a fyddwn : eithr ni a wyddom, pa 
ymaddango/o Ef, y bydaawn gyffelyb iddo, oblegid ni 

awn ei weled Ef megis ag y mae. 1 Joan iii. 2 
Fr deyrnas hon yr aeth y lleidr i mewn. 


Deiliaid Teyrnas ein Hiachawdwr, ydynt enei 
diau dynion. Yn nhe! rnas ei alluogrydd Ef, nit 
oes Hs yn cael ei adael allan na i ddieithro: j 
hell encidiau, eiddo Ef ydynt. Ezek. xviii. 4. 

Eithr Duw an hetholodd ni yu Nghrift cyn ſeiliad 
ad, er mawl gogomant ei ras Ef. Eph. i. 4,0 
Ein holl ddyddiau a'r ſydd etto i ddyfod. a ſcriſen 
nwyd eifioes yn ei lyfr Ef. E/. cxxxix. 16. Odd! 
ymma y deillia r dywediadau hynny, o'n bod 
 awedi ein Bebra ar Dduau o groth ein mammau; ( 
fod hwn a'r llall wedi ei ordeinio i ryw ſwydd ne 
bwrpas, &c. Yr ym ni i gyd yn breſennol w 
olwg ef, ac y mae Ef yn ymlawenhau dros dyng 
hedfen happus pob un. Dymma lyfr y coffac- 
wriacth, am yr hwn y llefara Malachi, (iii. 16.) ) 
Hyfr a welodd Joan, (Datc. xxi. 27.) ac am Jr 
hwn y ſerifenna Paul at y Philippiaid, fod enwau 
tyſtion yr Jeſu wedi eu nodi ynddo. (iv. 3. 


[ 153 ] 

Os na fynnem fod yn eiddo Ef fel eneidiau y- 
lim gwynfydedig ; fe fyddai 'n rhaid 1 ni er hyn- 
1 fod yn gaeth-weifron iddo. Mae 'n rhaid i ni 
madael a'r corph hwn pan y gwelo Ef yn dda; 
mei allu Ef y mae hynny. Rhaid i ni hefyd hel- 
jo derchafu ei deyrnas ef; er cymmaint a fo yn 
ubyn ein hewyllys, etto mae 'n gorfod arnom 
zneuthur pob peth yn ei deyrnas ef ag a fo Ef 
Vs ofyn 3 yn unig ni dderbyniwn ni mo'r jaw le- 
hid oddiwrtho, os nis gwnawn © eigion ein 
alon. 

Ei ddymuniad Ef yw, i wneud pob un o'r hil 
ol yn ddeiliaid iddo yn Nheyrnas ei Groes. 
Minneu, os dyrchefir fi oddiar ddacar, a dynnaf 
lub attaf fy hun. Joan xii. 32. Ni ad Ef un 
enald heb ei thynnu. V maent i gyd wedi eu 
hamcanu 1 fod yn ddeiliaid o'r deyrnas hon. 

Fe ellir yſtyried galwedigaeth dynion 1 Deyrnas 
j Groes mewn tri pherthynas : ſef mewn perthy- 
tas Ir amſer; 1'r pethau ſydd ddyledus arnunt 
Fwy iw gwneuthur: ac ir ffordd y mae n Hia- 
chaꝛudaur yn ei harferu a hwynt. x 
(1.) Am yr amſer a'r pryd y mae dynion i ddy- 
bod i mewn i'r Deyrnas hon, y mae hynny yn 
wylaw Duw, yn guddiedig yn nhryſorau dirgel 
ei ddocethineb Ef. Pan fo rhyw hen ddyn o 
tedwar-ugain oed ar drangc, yr hwn a fuaſai o 
ud yn ddyn marw, ac eriqed heb ganfod na 
prof dim o'n Hiachawdwr a'i deyrnas yn ei ga- 
lon, ac y mae ef yrowan yn cael ei dynnu y trd 
yntaf ar ei awr ddiweddaf gan ein Hiachawdwr z 
fad - J. mae hwnnw meddaf mor ddiammeu yn gadwe- 
a er lleidr ar y groes, ac a aiff yn union Yr ne- 
1 jo bead. Pan nad yw ein Hiachawdwr yn galw dyn 
Wau hd yr awr ddiweddaf, digonol yw ganddo awr 
olaf 


[ 154 ] 
olaf y dyn hwnnw. Fe eill gweinidogion Cri 
gredu n ficcr, fod y cyfryw rai mor happus 
N | 10 . 
thr hyn i nid yw wir, onid yn unig 

y bu dynion — on yn ub 6 on 
mae yn beth cwbl- newydd iddunt, fod jeſu Gf 
wedi marw droftunt, fel na fyddent byw mwyarl 
iddunt eu hunain, eithr ir hw a fu farw droſtun 
ac a atgyfododd drachen. Vn y modd ymma 
mae miloedd yn cael ex hachub, obe gid fod 

maint ac mor anferthol draws-wyriad yn y b 
hyd onid yw yn 2mmhofibl i laweroedd mewt 
thai Heoedd 4 ddad-d#yryſn eu hunain allan © he 
no, ac i gyrracdd at ficer aduabyddiaeth or gn 


rioneddau dwyfol. V mae cryn nifer o'r 3 
fel y lleidr ar y groes, y rhai megis creadutiaid 
gout truenus, te megis anifeiliaid, nid ydynt, 
yd y rhan ddiweddaf o' hoedl, yn dyfod i wy- 
bod ychydig pa beth yw'r Jeſu iddunt Fwy, if 
pheth a ddylent hwy fod iddo yntef. 
Ni ddyhd hir-boeni 'r cyfryw enaid druan, n. 
rhifo wrthi yn gyntaf ei holl anwireddan, ith 
rhaid ei chyfarwyddo yn uniawn at ei Mw 
chawdwr. {| oy 


Och y plentyn truan actau, 
Dan faich pecl ed, ddygnaf boen, 
Ac megun echrys carchar gartv, 


Y pris aroſto dalodd *r Orn : 


hynny yw, os gwir yw'r peth, na wybu 'r eyſtyn 
ddymon ddim cyn hyn, na ddeffrowyd bwy o. 
blaen, ac felly'n garlynol na ddarfu 1 dunt efioes 
dagu cynhyrfiadau gras. | 


( 155 ] 
Dynion a ddeffrowyd unwaith;: ac 2 ddeallaſant 
n hyn berth ydyw'r Jeſu a'i jechydwrineth, ac 4 
yont yn anffyddlon, yn eu manndian diweddaf 
id allaut amgen na 4 r annedwyddwch fy'n 
lym o ymwrthod, a'r Jeſu, neu gilio yn y ga 
ddwrcho. Y ſawl a wyr y ffordd i gael ymge- 
ed, pe bae ond yn ei gyflwr oddiallan, ac etto a 
theuluſa 'r moddion, y mae ef naill ai yn gryn 
Wiofal ynghylch ei glwyf, neu yn wan-goelus 
mghyIch yr hun a ddichon ei achub. Ac felly y 
we rhwng, yr eneidiau ymma a'u Hiachawdwr. 
Ond p'odd bynnag, pe gallai 'r cyfryw eneidiau 
md gorchfygu hyn o ddyryſwch, ac ymgalonni 
Ir newydd tua u Hiachawdwrz fe fyddar cym- 
north iw gael iddunt hwythau. Eithr yn unig y 
me gwahaniaeth rhwng eu cyflwr hwy a'r dynion 
Wncirwon, ſef y mae ef ganwaith yn fwy anhawdd. 
Wc yoo! hynny mae 'n rhaid i genhadon tangne- 
wyt ddoſbarthu eu Hefengyl. 
Nid oes i'r ddau fath o ddynion a ſoniais am 
aunt, ddim i ddal fulw arno yn nydd eu galwad, 
ud bod iddunt dderbyn y gras cynnygedig. 

Lithr am y fawl a alwyd yn gynnar, tra 
ynddo amſer a chyfle i ymſyflyd a gwneud rhyw- 
h dros ei Jachawdwr, y mae 'r drefn yn amgen 
ug am y fath arall; (nid o ran Gras a maddeuant 
ys yr hwn a ymeflir ynddo yn ei bedwerydd 
Wwiddyn, nid yw yn cael trugaredd ond dan yr 
n agwedd a'r lall yn ei bedwar-ugain mlwydd, 
| fe] pechadur truenus; mae gan y naill cyn 
kid o hawl i fod yn gadwedig a'r llall.) Eithr 
mae rhagoriaeth rhyngddunt mewn perthynas 
'Tewrs rhagllaw; canys gan fod etto bryd ac am- 
, y mac 'n Hiachawdwr ya rhoi gras, a chyda'r 
v4 nerth, i fod yn fywiog yn ei 3 Ef, ac 
i ddwyn 


» [ 156 ] 

i ddwyn tyſtiolaeth iddo, o'r lleiaf trwy hwy] 
ymarweddiad. | 

Pe bae i neb o'r eneidiau hyn ryfygu yn ddi 
ddarbod ar y gras a'r trugaredd, gogwyddo me 
unigol ar y rhain, fel na cheiſiai fyned ymmlaen 
na chwplau yr hyn a appwyntiodd ein Hiacha 
dwr iddo iw wneuthur ; twyllo ei hunan yn fa 
a wnae hwnnw. Pob cangen a Janhawyd, y mae 
Tad yn ei glanhau etto yn twy, fel y dygo fry 
ffirawyth. Joan xv. 2. Pan gynted ag y caffo're 
eidiau ras a maddeuant, o'r funud honno all: 
maent hwy yn ngwaſanaeth ein Hiachawdyr, p 
'r un a bont yn cael eu harwain etto gerfydd ( 
rhwymyn-ceſciliau, neu onte wedi eu gadael v 
chunt eu hunain, fel y tebygid ambellwaith 
yr olwg oddiallan ; eithr er hynny nhwy a arwei 
nir gan Vſbryd da yn eu calonnau. 

Ar fyrr, od oes amſer yngweddill, mae 'n dd 
led ar ddyn ddangos allan y gras, gwafanaeth 
Croes Criſt, a byw yn y 5 fodd ag a fo e 

goniant 1'r Oen. 

(2) O ran y gorchwyhon a ordeinia ein Hiach 
awdwr i ddynion iw gwneuthur yn ei Deyrnas ef 
er eu bod hwy yn amrywiol jawn, etto fe ellir e 
doſbarthu yn ddwy ran. 

Rhai (ie 'r nifer mwyaf) o ddynion, y mae 
Hiachawdwr yn eu harferu yn unig yn y fford 
gyfredin, gan gynnwys iddunt ymdrafferthu e 
hunain mewn pethau angenrheidiol a berthynant 
fywyd hwſmonnaidd gwledig, neu ddinafaide 
Geill y rhain er hynny wneuthur y cwbl iddo Þ 
pa beth bynnag a wnelont, a bod mewn gwrie 
nedd yn fydaloniaid ac yn Griſtianogion am! e 
gras. | | * 


[ 157 ] 

Fithr mae rhai eraill a ordeiniodd Efe mewn 
nodd neillduol iw waſanaeth ei hun, a'r rhai hyn 
WW: clwir yn ddi/eyhblion mewn yſtyr arbennig. Yn 
r hen Deſtament mae gennym enſampl neu rag- 
(elw eo hyn, lle cafodd pob llwyth ei ran-dir ei 
hun try goelbren ; eithr am yr offeiriaid a 
eddent yn gweinyddu yn briodol Pr Arglwydd, 

id oedd ganddunt un etifeddiaeth. 
Y fawl ſydd yn ddiſgybl arbennig 7r Jeſu, y 
mae yn ddiau rhywbeth e yn glynu 
vrtho, nid yn ei wedd a'i yſtum, ei ddillad, ei 
afar, Ic. eithr mewn pyngciau mwy ſylweddol. 
In y bummed a'r chweched bennod o Matthew y 
cawn rai cyngorion o'r cyfryw fath, nad ellir mo'u 
cymmwyſo mewn yſtyriaeth ddurfing i neb onid 
liſgyblion neſaf a phriodolaf yr Jeſu; megis hyn 
ymma, „Os dwg neb ddim oddiarnoch, na chei- 
„ ſiweh ganddo drachefn,” &c. Pe cymhwyſid 
byn at bob Criſtion yn gyffredinol, fe fyddai yn 
11 ddiben ar bob meddiant a chyfiawnder yn y 
Mae'n rhaid i blentyn Duw, yr hwn nid yw 
vedi ei gyſſegru 'n bennodol i weinidogaeth en- 
eidiau, ymddaroſtwng fel dyn arall i erfyn noddfa, 
ac arſeryd moddion a llwybr y cyfreithiau hynny, 
ap ſy 'n ddiargel i bawb, ac yn oſodedig fel cyfrei- 
thiau yn y wlad. Yn yr Hen Deſtament gor- 
chymmynwyd i'r Juddeauen caethion ym Mabel, 
 Rhoddwvch eich gauarrau dan jau brenin Babilon, a 
gwaſaxacthech ef a'i bobl. Jer. xxvii. 12. Cei- 
auch befyd heddwch y ddinas, yr hon y'ch caeth-. 
| gludas iddi, a gabeddiauch ar yr Argluydd drojti hi. 
Jer. xxix. 7. Pe byddai i Griftnogion yn gyffre- 
dinol, (yn enwedig yn nghyflwr preſennol Cred,) 
eecululo help y cytreithiau, ac ymroi i fod yn 
O Uwyr 


[ 158 J 
Nwyr anymogel a diymadferth o ran y petha 
oddiallan; pob peth a ae yn blith 222 


ac ni byddai chwaith matterion ein HiachawdwM" 4% 
naws gwell erddo. hinla 
Eithr, mewn perthynas i ddiſgyblion abend ff 
ein Hiachawdwr, y mae 7 pe yn neillduol Mae | 
Galwedigaeth yw honno, ſydd ganddi ei rheol ef" 
han. Ne ddyld gyrru neb i fod yn gyfryw dug) 
ig. V mac ler 


gybl, eithr yn hytrach ei attal ychy 
diſgyblion bob amſer mewn cymmaint o enbyd- * 
„ 4 dyn nawdd-goll neu dan ſcymmundod. r 
Ni wneir fyth un ddeddf-raith gyffred inol, truy ; 
ba un y rhyddheid hwynt rhag cyflwr y Grow I Fed 
rhag erlidigaeth a chamwri. > 
8 ran tueddfryd y m oddifewn, y mae un . 
Criſtion yn gymmwys fel y Hall. Mae 'n rhaid 
Pr naill fod cyn lleied ei ſerch ar anrhydedd, cy- 
foeth, eſmwythdra bywyd, c. a'r llall; mae'n 
rhaid Yr ddau-ryw fod yn amyneddgar, ac heb 
oſod eu calonnau ar bethau dacarol. Eithr ya y 
flordd o ddangos hynny allan, y mae gwahaniaeth 
rhyngddunt. Milwr arbennig i Griſt, mae n 
ddyled arno bob awr roi 8 ei hawl fydol, MW” 
ymwrthod a'i gyfleuſdra a phob peth o'r fath-hyn- WW 
ny, nid yn unig yn y galon, ond yn gyfan-gwbl 
ei fwrw o'r neilldu; ac etto i arall, y mae 'n 
rhydd yr un pryd i fynnu a pherchennogi ei ddt WW! 
ai eiddo ei hun mewn heddwch. Eithr teſtun Wl © 
hirfaith yw hwa, na cheiſiwn mo'i ddibennu I * 
heddyw. | ; 
(3) Edrychwn yn ddiweddaf ar y ffordd ar WW, 
moddion y mae ein Hiachawdwr yn eu harferu à Wl 
ni yn ei Deyrnas, a pha beth y mae Ef yn flok 
arnom. | y 


[ 159 ] 
Y mae gan ein Hiachawdwr amryw afael 2 
frdd i'n tywys: Canys efe a arwain y naill t 

« ddealltwriaeth; i'r Hall y denfyn Ef lawer o 
hinladau melus yn ei feddwl; ac Pr trydydd y 
hof Ef gaſe/iadan eynghaneddel allan o Air Duw. 
Mae gan bob un ei dalent naturiol, yr hon a ſanc- 
riddia ein Harglwydd, wedi i ni (ynol ei ddefod 
if) ei goſod unwaith yn y llwch oi flaen, a't cho- 
l er ei fWyn Ef. 

Ymma nid yw un yn dewis ei ffordd ei hun, 
r y mae 'n Hiachawdwr yn cymmedroli ei hu- 
I" yoo! ardymmer ein natur. Y neb a gynnyſ- 
; WI eddwyd à dealltwriaeth, mae ein Hiachawdwr 

yn ei arwain wrth hynny ; eithr rhaid Yr cyfryw 

a WI bed yn erbyn ymreſimmu yo rhy flaengar, am- 
4 WE bevaeth ammbrydiawn, ac ofer gallineb. V ſaw] 
dd ganddo natur a meddwl tyner, y mae Ef yn 
ti arwain deimledigaeth, ac argraffiaday by- 
nog o'i ras Ef a erty. 1 Mae 'r fath ymma yg 
nwynhan ea dedwyddwch yn fwy canfodadwy 
rag eraill ; ond nhwy a ddylent am hynny ym- 
rdw yn fwy rhag Fanſinu a choeg-wibiadau. * 
c/o nay; ſef y meddyliau y Seien eg: 
vyddorol, y rhai fy 'n pwyſo yn unig ar y Gait 
y rhai fy 2% put 0 hed an be 


e yn ei adnewyddu iw cof cyn am 8 

Kdunt o'r diwedd megis eu hiaith eu hunain, gei 
main gael eu tywys fel hyn yn bur ddiogel ; 

hr chend iddunt ymochelyd rhag chwiliadau fy 
a ales, ac yn enwedig rhag ymfodloni yn y Uythy- 
en, a rhag y wybodaeth fydd yn chwyddo. | 
Mae 'r cwbl yn bur dda, os arferir ef yn jawn. 
! mae Ef yn amlygu ei hunan i ddynion mewn 
modd rie ynôl yr afael oreu ſydd ar 
dun; ac felly pan mn yn jawn arferyd yr hyn 
2 a 


3 . „ eee 


ns ye OY 


{ 160 ] 


a roddodd ein Hiachawdwr iddunt, y maent yt 
happus yn y byd hwn. | 


Oblegid nid yw ein holl weithredoedd dä 
ddim onid deawyddwch a ffafor a ganiattawyd Mmm 
ni. 


( 

Nid oes achos gofyn, paham y mae ein Hia bh 
chawdwr yn mynnu gwaſanaeth gennym ? Mau: 
pobl yn tybied: Y ſawl a waſanaetho ein Hial thi 


chawdwr, a fydd cadwedig; ond pwy bynnag n 
waſanaetha mo hono, a fydd ddamnedig. Fi 
gwir yſtum y peth yw, ein Harglwydd a ddyfeiſ 
odd yr holl waith daionus yr ym ni yn ei wneuth 
a'n gorchwylion gwaſanaethgar droſto Ef, yn uni 
er lieſhid a bodlonrwydd i ni ein hunain. Gad 
minneu, attolwg, redeg ! Rhid! 2 Sam. xviii. 21 
23. I weithredu gweithredoedd Duw, (Joan 
28.) ffafor ydyw hynny ir enaid. Bod yn fan 
taidd, megis anjan neu natur ydyw iddi, ac nic 
fel y tybia athrawon moeſol, rhyw faich neu dre 
drom ; opiniwn a wrthebir yn galed gan y Pre 
phwyd Jeremi, xxiii. 34, Oc. | 
Gwir Sancteiddrwydd, lle mae un yn oſtynge 
dig o eigion ei galon, yn dlawd yn ei yſbryd, & 
ffrwyyth ydyw o natur e Y ma 
Pear yn ei galw yn dduwiol anian. 2 Pet. i. 4. 
neb ſydd a gras ganddo, a ddichon fod felly 
ba! ac ynfyd a fyddai ganddo fod fforc 
Ond y mae gwahaniaeth rhwng gwaith ſane 
teiddrwydd fel hyn oddifewn, a gweithredoed 
neu gampiau mawrion. Fe eill y naill fod heb 
lall, megis y mae n amlwg oddiwrth 1 Cor. x 
I, 2, Sc. Ond fe ddichon hefyd y ddau ſe 


nghyd. 
782 Eid 


N 1 161 } 
Eithr bid fel y mynno, nid allant fyth Haeddu 
lim ger bron Duw, Canys o'i flaen Ef nid allwn 
yganyd am ddim, ond am ein tlodi an trueni, ac 
dn gaethiwed Satan a phechod. Hyn a ddygaſom 
da ni ger bron ein Hiachawdwr, gan ddywe- 
ia dud : o hewydd fy mod mor dlawd, mor drue- 
la rus, mor glwyfus a damnedig, am hynny mae 'n 
lia chaid i Ti fy nghymmorth.” 
nal Y gwaith a barha hefyd yn Nheyrnas gogoniant. 
Ino ni bydd ef ddim ond gorphwyſdra a bodlon- 
rydd i ni oddifewn ac oddiallan ; yn breſennol y 
mae ef yn gyſſylltedig a llawer trymder, ic __ 
chwaith pechod ambellwaith yn ei gydganlyn. an 
raiff ei weiſion aueled ei avyneb Ef, hwy a'i gwaſa- 
uethant Ef. Dat. xxii. 3, 4. Ond er hynny ein holl 
lafur, ie yn nhragwyddoldeb, a fydd yn ddi-hae- 
ddedigaeth. Nid oes ond un Haeddedigaeth a 
gmybwyllir am dani rhagllaw yn gyftal a'r awrhon, 
x Efe a'i piau, yr hwn a Jaddwyd, yr hwn a'n ca- 
mad, ac an golchodd ni oddiaurth ein pechodau yn ei 
aed ei hun. Dat. i. 5, 9. 


ere MW 
Y pedweryda Ymadrodd ar ddeg. 


Mew] TRAGWYDDOL GYFIAWNDER, Di- 
NIWEIDRWYDD A DEDWYDDWCH. 


Wiſgwch y dyn newydd, yr haun ynol Dato & 
grewyd mewn cyfiawnder gauir ſanctei das 


wad, Eph. iv. 24. 


3 Imma 


[ 162 ] 
Ymma ymddiddanwn a'n gilydd yn g yna 


hylch y tragwyddol Gyfiawnder, Bite 
a Dedwydd weh; yn ail ynghylch y moddion, p 
ſut y deuwn ni i gyrraedd > un o'r rhain. 

x * modd i gael tragwyddol gyhawnder, yw Cy 
fawnhad; am dragwyddol ddiniweidrwydd, Sant 
reiddiad a'i rhydd i ni; a Phrynedigaeth a ddwg 
ben dragwyddol ddedwyddwch. (Gw#l 1 Cor 
U. 30. 


| L 

I. Y pethei hun ſy 'n ein gwneud mor happu 
yn Nheyrnas Jeſu, a elwir Cyfiawnder, Diniweic 
rwydd a Dedwyddwch. 

R haid i ni yſtyried pob un o'r doniau hyn, ( 
fel yr oeddynt n y Cwymp, (2) fel y mae'r petl 
awedi r Cwymp ; (3) fel y mae arol adferiad 
C5ymmod ein Hiachawdwr bendigedig. 

O ran yr ail yſpaid rhaid gwybod, fod Sata 
yntef yn ymrithio megis angel goleuni, ac yn ge 
ſod rhywbeth i fynu cyferbyn a'r dwyfol wirione 
ddau, yr hyn a gaiff fod yn lle 'r unrhyw, ac 
ymddengys yn gryn debyg iddunt, eithr enbytta 
oll am hynny yw'r cyſeiliornad. Yn y modd hy 
fe ddyfeifiodd gyfiawnder arall, ddiniweidrwyd 
arall, a dedwyddwch arall. Ond y maent hwy y 
anghyffelyb i'r dwyfol gyfiyrau yn hyn, ſef na 
ydynt nac yn gywir nac yn 8 

(1) ny Cwymp nyni a gawſom ein cynhyſ 
gaeddu à doethineb a chy fiawnder, diniweidrw ydl 
a dedwyddwch. Yr oedd rhain yn wirioneddoi 
eithr, fel y dangoſodd y digwyddiad, md ) 
dragwyddol yn ddi-os. 

Yr oedd gennym y pryd hynny y cyfryw Ddo 
thineb, yr hon nid wyi yn abl iw 4 
8 erwydh 


[ 163 ] 
terwydd ni welaf fynegiad o honi yn y Scrythur, 
x md wyf yn chwennych ymhel ag opiniynau a 
hebygoliaethau. | 3 
Y gwir Gyfiawndey oedd, ddarfod i Dduw greu 
ya 1 berwyl, yr hwn y mae Ef ei hun yn ei dde- 
e dario, Gen. i. 26—28. ſef i arghwyddiacthu ar y 
lacar, 'i daroſtaung. Ac yn yr yſtad honno, y 
orMjallai'r Dyn gydag uniondeb rus yr hyn a 
terthynai iddo; canys hynny fydd gynnwyſedig 
my gair Cyhhawnder. Yr Arglwydd, yr hun yn 
hufig nid oedd ddaroſtyngedig rr dyn, a roddaſai 
id do ar yr un pryd un rheol, i'r hon y dylaſai fe 
ifuddhau, 1 dyſtio fod Jehofah yn y deyrngadair yn 
wy nag ef. (Gen. xli. 40.) Oddieithr hyn, *roedd 
WI: holl fyd dan lywodraeth dyn; a delw *r anwe- 
dig Dduw oedd yn lewyrchedig ynddo, yr hyn 
; roddai iddo awdurdod diammeu dros yr holl 
neaduriaid, a hawl diwrtheb ar bob un o honunt. 
te allai ofyn ffrwythlondeb y ddaear, a gogoniant 
t awyr, megis N. a berthynai iddo. Ni 
wchon un creadur yſgafala yn y goedwig, gyda 
wry o rydd- did dinam, —— ei luniaeth pa 
ebynnag y cyfarfyddo ag ef, nag y gallai dyn yn 
© nab _ berchennogi a we Lt pob peth - 
1ampylch. | 
danteiddrwydd dyn cyn y Cwymp oedd yn ſefyll 
Mei wiriondeb, ſef na wyddai pa beth oedd hyn- 
, yr hyn a alwn ni ynawr yn Lebod, ac felly nid 
Wa unwaith fwrw meddwl arno. Ac yn ganlynol, 
dampen ond trwy gru neu wyro ei ſynniadau y 
«th ei gwymp ef. Canys fe ddywedir am gym” 
es Adda, iddi gael ei llygru, a cholli et ſyml- 
dd cyntaf 2 Cor. xi. 3. Gwir yw, ddarfod i 
Kod, je y tro" cyntaf, gymmeryd achlyſur 
' trwy'r 


[ 364 ] 
rh gorchymmyn, fel ag y mae r peth etto 
w. | 

Y Deduyddroch cyn y Cwymp oedd hyn, fefe 
fad ef yu waſtad yn jach ac yn eſmwyth arno; i 
wrth weithio yr oedd ef yn ddi-fimder: Nid oe 
dim i gythruddo na moleſtu 'r dyn, eithr ei lony 
ddwch a'i heddwch oedd yn ddi-dorr. Nid oe 
ganddo naws amgyffred o chwennychu na bod) 
anfoddog , ac yſtum ei feddwl oedd o'r cyfry 
fath, nas gallaſai un, yn y ftad honno, ddyfod 
hono 'i hun ir cynnwrf hwnow a alwn ni yn e 
chwant; yr hwa a dry ynnom ni yn bechod, 
berwydd ei fod yn anghymmedrol. Pa fodd 
gallai fiſial ddyfod iw fryd ef ynghylch bod 
rhywbeth yn y d hwn? yr oedd ef yn bob-petl 
gallai ef lunio i ddymuno dim ? yr oec 


* gu 
4 
yr oedd ef y 


gan « 
y mae 'n holl jechyd yn ymde 
bynnu. Y peth Ir hyn y darparwyd dyn, 
des ddim tuedd iw ddyſgu, eithr yn h 
trach rhywbech arall, a hyn yn enwedig 
mhwngc ei Jechydwriaeth dragwyddol. Am hy 
ny y Cyfrifr ein doethineb ni yn flolineb ger br 
Duw. Nid yw hi yn dal ynddi ddim ond rh 
dremiadau ſegur; a'n hopiniynau a wrthbrofr 


ebrwy 


[ 165 ] = 
tbrwydd y naill gan y Hall. Y pethau a wyddom, 
Fthau afreidiol 1 ni ydynt, ac hefyd yn gryn an- 
thebyg i wir, neu 0'r lleiaf yn annilys jawn. 
Y cyfawnder wedi 'r cwymp ſy 'n cydſefyl] yn 
Wyo, ſef ein bod ni yn clyttio rhyw-beth ynghyd, 
Wy 'r hwn yr ym yn ffanſio y gallwn ymddangos 
Wir bron Duw. *Rwy 'n llefaru am y cyfryw rai, 
ir ſy'n ymboeni ychydig i ymofyn am Dduw ; am 
ri eraill nid ellir dywedud cymmaint a hyn. Mae 
theini yn ceiſio gwneuthur Duw yn heddychol & 
-_ trwy amryw rith addoliant, a rhyglyddon 
weithredoedd da; &r — ymma a ymlithrodd i 
newn yn fuan ymmhlith cened! Iſrael, ac y mae 
mn parhau etto. Gan mwyaf, y mae cyfiawnder 
(nion a'r ſydd mewn rhyw arſwyd am Dduw, yn 
M morphwys ar hyn, ſef en bod hwy yn gadel y 
urg hwn a'r llall heb ei wneuthur, o'r tu arall yn 
pneud ern duioni, yn rhoi eluſen nawr ac 
awaith, Wc, Tybiant mai hyn yw'r peth a ddi- 
don eu helpio. Ac er bod rhai yn gwrth-ddywe- 
ad y farn anghywir ymma allan o'r pulpud, etto 
nyr ymarfer mae gerllaw pawb yn trin y matter 
ul pe na bae ddim pellach yn anghenrhaid. 
Ein /an@eiddrwydd wedi'r cwymp ſydd yn ſefyll 
ll ai mewn math o anwybodaeth, neu onte 
wn rhyw ſancteiddrwydd a ffurfiaſom ni ein hu» 
un. Mae gan anwybodaeth ryw hefeledd go-de- 
ir diniweidrwydd cyn y cwymp, ſef pan na fo 
Mm yn gwybod etto am v darn hwn neu'r llall o 
y gioni. Ond y mae hi yn annheb 5 yn g yntaf 
ihyn, ſef bod, heblaw 'r athrylith 40 rwg, due- 
lad hefyd i ddrygioni yn gorwedd dan gel, ac 
does dim yn niffyg ond achlyſur neu brofedi- 
th, ac yno fe dyrr allan. Yn ail, yr oedd hi 
Ju y cwymp yn gyffredinol ac ym mhob 1 
ei 


(166 ] 
eithr gwedi'r ewymp yo unigel, ac yn bod 1 
unig mewn rhai dynion ac mewn perthynas i ni: 
25 au, Nid ydym yn anwybodus onid o rai mai. 
weddau. Fe eill un dyn fod wrth nau 
yo 1 U * yu det 2 ydd bel 
dad, a'r pedwerydd ya ddi-ddiog; a by 
: 1 d heb darddu o 1 at ein Hachen 
ele o fagwracth Ida q an ein rhieni, neu o fo 
_ y corph yn i rhyw fath o ſyoni 
Fol ly yr enaid, ac ya peri anaddairwydd 1 erail 
n dichon dyn mewn rhyw yityr fod vn 
dota 7 yn ddiwair, new. vn oftypgedig, yn ba: 
nen yn duwyyd, neu o'r Heiaf cael ei pyfrif p 
fryw un, ac felly druchio ei huzan 0'1 fed. 
Endaidd ac yn blentyn ĩ Ddyw. 
Fe ddichan dyn hefyd gyrhaeddyd at fanRed 
1 naturiol, ac ymgynachno 1. bob yn di 
pyn, twy egwyddorion moeſoldeb; yn emed 
os darfu 1'r dyn _ hyn dare wrth lawer pared, 
thalu yn ddrud am ei ddihirwch. Yna y mae "il? 
bob!, trwy eu rheſwm à chyſſondeb eu rheolan, y 
ymarter ie 1 Feed * a yo gymawyn 
bun olgnte yn doſt A pheth amge 
w byn oddawrth ragrith c . lle nad y 
| 5 ond yn ymrithio eddiallay yn rhinweddol, 
0 yn Lays fod cp 7 rheoli 1 
lon. er hynny, ni thal y (ance ro 
ymma o refwm dynol ychwaith Aim: o herwyd 
pad y yn deillio oddivrtho BE, rr byn y 
gweithio *. bob peth, Phil. ii. 13. V may 
7 he Thai {y n gwneuthur ewyllyGau r medtplian, ' 
Fog 6-12 gyſtal a'r rhai * nde ew) 
Ilyſiau 'r cxazud. Eph ii. 3. 
Dedundbuch dynion aniano) ſygd yn gynnw) 
n pan gaffo un xx hyn a ckwennychod 


a ph 


[ 167 1 
phan Joy aL gadw cyd 1 yn dda. Ni 
Wywe ddim am 2. n ym 
Wpputrwydd Hwyr deyct nary r her 
Wa yn union; eithr am y r AE gariddunt 'r 
n lleiaf ryw ri th predol y ddedw yddweh o'u 
zen, megis priod-gydymmaith —— plant 
zus a thycciannus, teulu es a di-ddyled, 
my dog on Ay a thefymimol, rhyd did 
edrol a Ond os caniatteir eich bod 
meddjannu yn i oy, etto os nad yr 
cartrofu u lle y dylai fod, nid yw nac un o'r 
w hyn, na 'r cwbl gyda i gilydd, yn abt 1 
x0 coo mewn ſtad o fodlontwydd, oddieithr f“ 
fiommi a ſyfrdanu r meddwl. Felly 


rf yw 'r dedwyddweh wedi 'r ot by 

(3) Pa beth y ynawr, gavea# Marwwolacth Crift, 
wir ddosthineb, y gwir gyfiawnder, y gwir 
acteiddiad a Phrynedigaeth, i'r rhai y = r 


woriaeth adigyntiwar on yn why 7 ſef &'u 
Lyn ddi-ddiflannedig ac yn parhau byth ? 


<< 
, 
£ 
ed, mai Carial gwelthredor yr Jeſu yw'r uni 
Khaf wybodaeth, haeddiannol o'r enaid a't ho 
rdodau; hyd mai trueni ydyw fod i un ſynniad 


* oddiwrth y gwrthddrych mawr hwn, 


k Grig ai Ddwddefaint 
i n fyfyrded mowr-fraint, 


Ne ele 'r olaf ffi 0'n brow. 


Mund vw hyn, pan fo dyn wedi colli a 
mag ymmait ei holl hawl ag oedd ganddo 
iatur a'i reſwm ei hun, ac yn gadael iw Ja- 
yr atteb droſio, ac yn credu yrowan EEE 

Ol 


12 
7 
1 

e 
15 
„ 
ew) 


od 


aber luueb nid yw ampen, na r coffa fyml 4 


11 
* il 
= 

*x 


[ 168 } 


'holl 4difywiliadau- rhag kw yn ymddibynnn: 
30 A To aredd, an #; * — 
u am bob Fr a envillodd 5 oſu i ni olli truyt 
yelyddan Ef, pan dy valltsde ei Waed drofuind 
ONE 
ck Chy "AIP yw ya ay vad yn a 
Adol, Vf a arlwywyd gan Jeſu ei hun. V aw) ink 
Tbwanwe bab, fe wyr ei werth. Y.ewbl af 
ſiodd tins oi. fod wed; ei gynnyſgaeddu ag of 
blaen, nid oedd ond ledrich, ac od oedd andi 
' Tyw-beth, dan felldith yr oedd. Fury as 
de ynawr, o Ris y mae. 
Cyd tra byddo dyn etto yn gwybod an 
th lleiaf, trwy 'r hwn y geill ef helpio ei hun 
hebiaw Dyhuddiant, used ac Eiriolaeth Je 
SGriſt, mae ef ymmhell jawn rhag bod yn dderb 
niol o r a chrugaredd. Hyd nis ymrown o . 
| lod ein calonnau ir ufudd ymbil on, Argluyi 
* trugarhd aur. nid oes gan ein Hiachawd 
ddim a wnelo a nyni. Mae'n rhaid i'n holl dat 
+4 x; droi i ni yn bechod, a'n holl nerth yn wendic 
by, Y mae ein Di-<weidrawydd ¾;nawr yn dec 
eds SanQteiddiad, ac yn myned 3 t 
iriondeb cyntaf cyn y CWwymp. Eithr ni d 
chon neb fod yn ddiniweid, onid y fawla 
*= Gyfiawnder Jeſu. Canys os bydd yn wirion m 
* un peth, nid ydyw yn y llall. { ity 
Mae r neb a gafodd y cyfiawnider-yni Ny 
© Jeſu, yn derbyn grym a nerth yn erbyn og 
\ ddrygioni a wyr o'i fod ynddo ei hunan, 
ddrygioni hefyd a raid iddo yn waſtadolł d 
yſtig iw chil; alan yn fany lach, ) nerth, med 
iw ddaroſtwng a'i fathru dan draed; hyd nis 
o'r diwedd, wedi i ni hir-ymarweddu L's n 
nwr, yn abl megis 1 ollwag dros got p 


[ 169 ] 

eddy dihir-beth hwnnw erioed yn hanfod, ac i 
fw yn unig yn ein Hiachawdwr; yr hyn gyflwr 
ad iv gyrhaeddyd, trwy ddidorr ymgeledd 
bad ras, mewn ffyddlon ddilyniad o'n Hiachaw- 
(wr. Yna geill un ddywedud Be 'r Apoſtol. 
rw ydtuyf, ett nid myſi, ond Crift Had yn Gyαα 
WH. Gal. ii. 20. Canys cyn belled ag y bo un 
m byw ynddo 'i hun ac iddo'i hun, (&vri; y, 
Rhuf. vil. 25.) diau ei fod yn parhau yn be- 
chadur. 

Yr hwn a gyfiawnhawyd, ni wna gymmaint ag 
mhel a'r cyfryw bethau: y mae ef bob amſer yn 
n Wjmboeni yn yr hyn ſydd wrthwyneb iddunt; ac 
mes bydd dim yn ceiſio ſyflyd, y mae ef yn ei orch- 
fyou. Ynawr pwy bynnag ſydd, trwy ddi-ymar- 
fer o hono, yn dechreu colli 'r profiad o'r hyn fy 
rw g, mae 'r cyfryw un yn dyfod i fag] yn ddyn 
lniweid yn Nghriſt. 

Y Dedwyddwch yw, fod dyn yn mwynhau ac 
m ail-gaffael yr hyn oll ag oedd ganddo cyn y 
wymp, ſef dyddiau gwynfydedig, gorphwyſdra, 
wdlonrwydd, ffynniant a rhwydd-deb 1 gyrraedd 
7 gwiw amcanion ; eithr hyn i gyd yn yr Yſbryd 
x yn y galon. Mae 'r corph yn cadw ei drefn, 
« y mae plant Duw yn profi, mewn perthynas i 
Wwnnyw, yr hyn a archwaethodd Eye ei hun tra bu 
tyny byd. Ond er hynny mae ein calon yn ſi- 
nol, mewn diogelwch a ficcrwydd. Fe 'n gwneir 
ti yn feiſtraid ar ein cyrph a'u holl flinderon, ac 
tym yn waſtad yn fodlonus, bydded yr amgyl- 
Giadau yn ymddangos mor galetted ag y myn- 
dont. 


Dymma 'r pethau neu 'r doniau. 


P II. Eithr 


[ x70 ] 


ie p 

4 E $2? 51 1 fodd y * un 4 ode hoe 

1. iddunt? Pa 41 deuwn 4. fod mor 106 as 
mor gy yawn, mor ddiniweid, mor ddedvdd, 


hynny i gyd dros fyth ? 
Nid yw er Ford * oael det hi neh ddim amgenach 
na chyfarwyddyd a yſgeidigeth yr Ef ay l 
mae athrawiaeth wedi ymddangos yn y 
hon a diyſg.i ddyn y gerdd Nd yw hi — * 
ſefyll mewn cyfanſoddiad o ryw floedd o eiria 
eithr pan fo Jeſu Griſt yn ein dyſgu, y mae chn 
clywed geiriau annhraethadwy. (2 Cor. xii. 4. 

1 mas ef yn derbyn rhyw ſiccrwydd dwywol, 0 


fod y peth fel hyn neu fel hyn. no 
ae doethineb y byd hwn yn fnewidiol,Ml e 
2 . ws hon yn * hyfnewidiol. V ddoethinet 


14 yr Apottolion, yw ein doethineb nin 
neu geek Y bobl . a ſalaf eu deall yn y 

oeſoedd tywyll, ag odd a'r Jeſu ganddunt, lhefa- 
rent yr un pethau a ninneu, yn unig mewn dul 
arall yſgatfydd o ymadrodd. Ni achubwyd un 
enaid erioed er pan 13 20 y byd, trwy u 
modd arall, ond trwy y rydd ras, (heb ein haeddiant 
ni na 'n gweithredoed ) trwy rinwedd Gwaed je- 
ſu Griſt a'i Haeddedigaeth ef, yr hon a fu yn 


ynhyrfol ie er yr etholedigaeth yn N ghriſ 0 
drag ddoldeb. 
Adihareb gyffredin yw, 6 Cynnifer penglog, | 

cy anifer am el opiniwn ;” eithr ymma, yr ymy 
ni oll o'r un n Nghriſt. Y ddoe chingþ yw f 
dirgelwch o Fe +, Aurel Jeſu Griſt, yr\byn ni 
wyr 22 eneidiau wrth natur ddim am dano, ac ny 
allant ddywedud dim yn jawn yn ei gylch, er euf 
bod yn medru ymbyngcio ynghylch po 715 arall, N 
14 ie 2 


$ 
| 
N 
= * 


{ 171 3 

je pethau da. Dir yw, rhaid ei roddi i ni oddiu- 
chod: Wrth natur fa des ge Kae ddirnatiaeth 9 
bono. Ni ddichon un gwr dig ddyfod Fil 
wbod trwy ddyſg, — un ddcafltwrlaeth Vai anol 
no 'i gynnwys. Ond c ynted 438 dechreuo 
ein Hiachawdwr In hy brad n i wrth. Law. 
er o reſymmau, Ehr „ mae . 1 tywallt 'thyw- 
beth yn y galon, yr byn fydd deimladwy, àc a 
bery wedi hynny yn dd iyſgog Gallu Daw a doe- 
thineb Duw ydyw yn anden 

Y ffordd 1 gaffael cyfacy Jar A ayadey⸗ 
ddol, yw Cyfiownhad.” Mae gan ein Hiachawdwr 
un ffordd 1 ymdrin mewn perthynas Yr holl ddy- 
ta ac un arall etto F hob enaid yh neill- 
Y ffordd * m6dd i bwreaſu cyſiawnder er hol 
eppil dynawl, oedd hyn : 


18 Dito ditwetedd wwrth ei Ft ei zun, | 85 a 
Man bryd wrth Ddyn defturio 3 ſs - * 
„Didi fy Nehalon, Goron g lud, 5 
Aa yn Jechyd iddo ; es 
„are rhag pechod, greulim gawr, 
« Lladd anger, ei ormefwr mavor, © 
. "Cad tad hw byth Odatb.» ah * . 


bn A pha beth a wo fag ar yr ymroad: 25 


2. Bu 155 Yravydyr felly 'n A . 

Rhawng r Oen ac angan anfad n 

Y Hαονẽj&d Por gorchfygu a aongeth, | 
Ar angeu daeth anrheithiad. 


1 na pa fodd, yn oy pennodol ? 
| 2 


"THY 


. f Serytour dyflia yn heb . * oY. 
Un Hages a arafyngee . Vi 14) mw 
58 'F. | i ſaecddu x orfoleddus. *1 ang 


1. 2 pan fo Criss. ein Paſe-Orn ging |. 
A ordeini-dd Duw vn gwarea, 


72 7 2 ar y Grog "4 
ak Gs ei gariad; * | 
HET } —— ei Waed rhin,. ot > 3x8} nds 
75 erbyn angeu daliaun hyn, a L 
SY Man. 'r diniftrydd. | 
Vr wyfi 'n arferu r hen Bennillion ſyml ymma, ll 
"herwydd eu bod yn cynnwys mor eglur,,, nally + 4 
2 Jeſa Griſt Mab Duw ydyw'r ache o'n 7 42 
fiawnder ni. * 
+ Ond nid allwn gredu mo hyn, hyd nis gue fu, 
ni yn gyntaf yn ffyliaid o ran ein rheſwm ein hu 
nain. Y mae 'n rhaid i ni ei ddyſgu naill ai o gn 
bodd, neu onte ddyfod iw ddeall pan y ſyrthion I 
Atrwy drugaredd Duw) dan y ddeddf. Os ni fyni n 
nw ni gredu yn ſyml, yna = r ddeddf yn per 
thyn i ni, dan yr hon y gorfydd arnom ddir- boenſſſ ; 
ein hunain cyhyd, nes delo ar yr Yſbry d glan me I 
gis toſturiaeth wrthym, ac Efe a —— r Jach$ 
awdwr yn ein calon. A phan edrychom,y ffordg 
 .honno, (yn llwythog a blinderus, wedi alaru ar 
nom ein hunain ac ar yr holl fyd hefyd,) vn 


i e yr enaid rr neu honno n 


EA at deng ys ki tw Dad, 
. y Satan 8 n rhad.,.. 


. - 
„ 


[ 273 ] 


Felly y cenfydd yr enaid ei thrap1 vad! ra 
— 5 ſef fod * trwy Waed jeſu 22 


wylhynt ddiogel, er gwaethaf y byd, pechod a 
—— ie ufer ei hun, 1 baſſio trwodd yn 


zt a myned 1 men i jschydunigech drag- 
wyddol. * e. 


Y Sancteiddiad yw, pan fo *r\YIbryd Glan yn 
lzngos i ni yn ei oleuni ei hun, nad oedd eim hol 
rynneddfau da a chanmolus ni gynt ddim ond pe- 
thau ſal ac irad jawn, digrifwch i Satan, neu Yyw 
dynwarediad lledrithiog or daioni hynny a * 
dem gynnyſgaeddol o hono yn yr Jeſu. 

Yna yn ewyllyſgar y gad dyn heibio Bechu, 
darfu i'n Hiachawdwr faddeu i ni ein hen bechi 
du. Mae 'r Yſbryd Glan yn ficerhan i ni, o fo 
ein pechodau wedi eu maddeu i ni trwy En]. Je- 
ſu, a bod i ni 2 i beidio à phechu mwyach; 
ie felly y ſefydla Efe drefnad cwbl-newydd yn'y 
palon. Nig oes dim ynawr yn fwy atgas i'r dyn 

cb, nag anrhydedd a chlod; y mae 'r anllador 
n ffeiddio meluſwedd; y diog yn dychrynu r 
W fouryd ; à'r cybydd yn ymſwyn rhag cyfoeth. V 

ich ymma y mae in Hiachawdwr yn dwyn yu 
ven, oddydd eyntaf ein troedigaeth, hyd ddydd olaf 
en heinives. Vr ydym yn cynnyddu deunydd 2 
y fanRtaidd, cyan a dedwydd. 
Aﬀendid,” nid yw-em Hiachawdwr yn ei 5 
I yinmaich bob yn "lip yn, o feſur ychydig ac yeliy - 
Ds 5 fel y mae r phi phyddion moeſol yn am- 
anu; eithr rhaid i ni N a hynny ar unwaith. 

mae ein Hiachawdwr yn malurio ac yn boddi 'r_ 
holl ddrygioni à i Waed, yn ei orthrechu 4 I ga- 
dernid, ac yn Harpio n gandryll hol oylch-hrgae 
Fechod., Ond ar y llaw TIP y mae 4 gr” 
raddau 


[2741] 
raddeu cynnydd, Mae r dyn yn tyFu yn fog d 
an xn fuy goftynged'g, yn fry haek yn f 
Mad; neu, (i ddywedud felly) mae 'r yſgolhaig 
In myned yn wr, ac yn y man f? allai yn athro 
mae dyn bob amſer yn dyſgu canfod d 
gebwch duwioldeb yn nes i mewn yn ei ſylfein 
yn ymgynnefino fwy fwy ar ffordd neu 'r mode 
goreu yn yr ymarfer, ac yn myned beunydd 
twy tycciannus 1 gyrraedd a gorphen ei amcan. / 
E fo wedr cynnyddu cettyn yn y myfyrdo 
ppus, wedi ymbrofi 'r gwneuthuriad gweithad 
wy well well, wedi taro 'r nôd lawer gwaich, we 
di caffael trwy gynnefindra ſynhwyrau - ymarferc 
uvm mhob rhan, a phan fo ſwm y cwbl yn ei hy 
hay i fod yn obeithiol: yna nid eill un hol nd cha 
mol y peth wrth eraill, ej eglurhau yn ffyddlot 
xdunt, dangos iddunt y geltyddyd neu'r ffordi 
barottaf, ac felly bod iddunt yn gyfarwyddu 
aſanaethgar, hyd nis delont hwytheu yn gydna 
us a hwnnw, yr hwn ſydd yn ein harwain ! 
oll, Ceidwad ac Ymgeleddwr yr holl eneidiau 
Bun rnedigaeth, megis y modd i wneud dyniot 
yn ddcdwwydd, gan mai droſtunt hwy y bu ſeſu far. 
ar y Groes, y mae hi 'n gynnwyſedig yn byn, i 
bod yr Jeſu croeſhoeliedig yn ein rhyddhau oddi 
wrth yr holl achoſion o'n trueni, oddiwrth bechoc 
#+ lyniad wrthym ; ac yn dyſgu i ni wneuthur 
dioddef pob peth er ei fwyn Ef. Megis y dechreu 
odd Ef hyn unwaith o gariad Yr enaid, felly EG 
a'i perffeithia hyd y diwedd. | 
Dyna 'r gwir ddedauydaauch, pan na fo dim my 
ach yn y byd, ond ein Hiachawdwr yn ung, . 
achos o'n hyfrydweh. A chan fod gennym ei bref, 
unoldeb Ef ya oeſtadol, gan na ddichon dim yu" 


* 


iau yn ddi 3 Syd yaym pa le 2 
nag y — yn ſefyll neu yn. rhodio, yn eiſtedd 


neu yn gorwedd, 15 6 neu yn cyſgu, yn gorch- 
fygu neu yn di marw neu yn by. 
| Ni feiddia 'r bod gythryblu mo'n happuſtwydd 


— Mae n rhaid Yr. cnanu, er maint ei 
or diwedd golli ei le ai lw ybrau 
. Y Fall yn ung ſydd etto ynol, gal 
6 un ſydd fawr a Lirieid® ac y mae fe byth yn 
e ddi-orphwys o gwympas y ffyddloniaid, ac yn 
od arnunt mor agos ag y baidd ef, lle gwelo ond 


vill 1 teby goliaeth lleiaf i ſuo neu gydio rhywbeth wy- 
hate felly a bod ein Hiachawdwr nid yn: unig 


ol yn dyſgu i ni weddio, Gauared ni rbag y drwg:; 
A fithr yn tybied fod &'n anghenrhaid iddo Ef ei hun 
weddio droſom, fel. na ddiffygio em ffydd ni, yh 
r awr pan geiſio Satan ein nithio. Luc. xxii. 3 T. 
. Eithr y fail, ar ba un y mae r ddau yn, p.] ] 2 
0 ei Eiriolaeth Ef a n gweddi ninneu, "yaghyd 
ir addewid y bydd i'r Arglwydd ar frys wared gi 
tholedigion, hyn ydyw yn unig, ſef y gaunacth- 
pwyd ein | Fiachawdwr 5 i ni wu ay geen 1 Cor. 
U. a 5 . N > 
e 1 501 


bY 4 9 FFF 

W 1 . 4 101 F =} ' Gigs Lov 
FED ane ebb bin, 4 ed PD, 4! 2d 
\ $3.4// 3% +49 LEES * PD, + \ 


f a 
* 
* 


hill w'© ry 14% abb V 4 * en 


r Won i 060 by n an 
G 92 AN 
redete del, noble 
I: \ vl \O 4 Yy 21:2 thu 
le 40 vn Abrοοο Rincon 
RW, AC Y MAE YN BYW AC VN Tkra⸗ 
% YN OES OOo) 
RT's | 
none unh y eydoſodiad, fod y 
geiriau Or Dp « Be 
* ai wilt 
Ei — mewn e davo ale Deyn eyfivwnder, dini 
% drwydd a een, megis at 
4 dodd Efe, Ee. nis is es yr off 
By ydwyfi, 4 byw fyddeweh chene | 


Jean xiv. 19. Dyna eſponiad byrr ein Hiachaw 
dwr ei hun ynghylch y matter ymma. 


N £ | % ] 
* 8 9 N Dune WW DC DAT} 1055 oF . An * * te N gy 
7 1 A; 17 * "+ 44 hg . Ahe 


* 


1 * 


Egge 


Oddiyno dy gredu dwy wirionedd; yr g, 
2 e /in byw3 ym ack cu wes þ Wo 
hefyd. 8 


2 eee 


1. Wrih drin pennt taf, ſef bod ein I 
ehawdiwr yn ring nyni a — wn y Perſon yr hy 
fn byw, ac ynol hynny agwedd ei Fuchedd ef. 
- (1) Mae ir gwirioneddau dwywol r 
hawfaf iw deall, pan gymmerir hwynt yn u 
ynol eu ſain. Yr wn fydd yu byw, yw r un 
a orweddodd yn y bad, 20a broſodd farwole 
droſom ni oll. a 160 

Vr oedd natur h h an , 
mo Mab bur 82 EEE — fo me 

bion brenhinoedd neu bendefigion- mawrion 
— 


1 
moſtung i ſwyddau iſel neu amgylchiadan 
doreng, ſe wyr pawh yn union nad dn Trip! 
rhoſant ynddo, neu ſydd yn perthynu 1 
athr os peth Pale o ddifrif, i ryw ddiben godi 
dog y mae. Fel y PTY gange welſai Fab Duw 
nei Ddaroſtyngiad a ĩ ohdion hyd angeu, ac a 4 
lafai gredu ar yr un pryd mai Mab Duw oedd Ef; 
na yn ddiammeu gaſglu, nad allai fe barhau 
af; dull bwnnw, eithr bod yn ſicer rhyw ffreyth 
unhracthol-fawr iw ddiſgwil oi ddioddeffadau Ef. 
im hynny mae ein Harglwydd, Luc. xxiv. 25. 
ja beio ar y diſgyblion, ac yn edliw iddunt, mor 
frth ac anſynniol, a megis. ffyliaid, y bwaſai en 
neddylion. Peth newydd iddunt oedd ei * 
tad ef; ac etto yr oeddent yn credu mai Mab 
Dum oedd Ef: a phan ddywedodd Pear, Ti yw 
(it, Mab y Duww byw, ein Hiachawdwr a atte- 
kai, Ni cig a gauaed & ddatguddiodd hyn i ti, ond 
Mad yr haun Hdd yn y nefoedd. Matt. xvi. 16, 
17. n lc ERNI dae wet: 19 Dub 
Yr oedd Mab Duw yn darparu ffordd i grace 
ail o eneidiau gaffael bywyd didr V ffordd 
mma oedd, ei Farwolaeth Ef. Nid oes un enaid 
n myned i mewn i Dragwyddoldeb ger bron gor- 
td Duw, oddieithr iw-phabell gael ei chyfnewid: 
Nlegjd hyn darfu i'n Hiachawdwr hefyd ddodi ei 
wph ſancteiddiol yn y bedd, megis y llannerch 
k mae r lleill yn cael eu dodi. Eithr o herwydd 
ad oedd ganddo hamdden, ac ychwaith nid oedd 
enrhaid- iddo, aros yn hwyach mewn marwol- 
ah; felly ym mhen ychydig ddyddiau, fe gyfo- 
dad drachefn trwy ei allu dwywol ei hun. 
Ar ei: Atgyfodiad, fe wnaeth liaws o eneidiau a 
ent mewn eyfeillach ag Ef, yn gyfrannagion 
g d- Je ſe ddewiſodd . raĩ dynion _ | 


V* ww \gs = 


If M urd ddab of 155 ol 
6. 8 0 
Jan 


; paſho Neibio mary 
— etio ragor F hwy. Cann" y 
Rf Faith n _ ya 1 N 
Sac We ck 5 ei Park Wins odd 
urch ba un yr ee . 
Efe 2 00d ad dſidiau woirif ac ing dirſzwr 
ond nen dattodw yd hwynt trwy el nexth Mer 
nddo Rfy mae agoriadau ngen. Fel a 
riniodd megis rg — ex Farwol: 
Fu hefyd y gwnaeth 147 ei Arhoſodd yu. 
dros ei amſer pwyntiedig ei — cyd 182 * | 
Ef yn dda. © d drachefn o'r bedd, . 
Jade berfeithio r aberth.o% Gorph ; ac are by 
cydtramwyodd yn gyfrinachol a'i eiddo ei hut 
92 ag yr oedd hynny yn angentheidiol. 
Pio bene 77 r bwn fyad yn byw ?. Tra. 
wyddol Fab Duw, yr hwn fydd ym- ewe 
Dad, o flaen pa un mae n raid r holl g 5 
Tiaid je 'yn y neſoedd ym mu, a | 
ob: tafod gyffeſu mai Efe r Argtorydd @ 
t Duw Tad. Phil. 2. 10, 11. 
— (9) Ond pa beth yw We a dale ei F 


wr fod jawn ddechreuad ein * a wg 
yn yr byn a eilw 'r bobl yn farwo th.. . 
ad ein bywyd naturiol ni yw. amgenach, na © 
ad ar yr enaid o 5 corph marwol ; either ei de 
wedd ef, ehengder ydyw iddi, ac o hynny alla 
dechreu gwir fywyd yr enaid. Einioes — 

wolae 


mai byd&at iddo fyned at ci Dad, a byw yn 
Wis ceſoedd, ac Eft ei hun a ddechreuai dyynu en- 
taiau dynion ar eĩ oh. med 1 K 
Diau nad oedd y diſgyblion yn deal byn, a her- 
dd eu bod hwy, ynal gwag- ſynniad yr Juddew- 
tn y pryd hynny ac etto, yn diſgwil y byddat r 
Mefliah yn rhyw: Dywyſdg bydol. Ea buaſent yn 
wybod y peth, fel y gwybuont wedi hynny, fe 
aſi yn fodlonrwydd mawyr jawn iddunt, * Char. 
lawenhaech am fy mod yn myned, &c. Joan xiv. 
F | 


Y bywyd gan hynny y mae fe ymma yn crybwyll 
a L. y mae ef yn ſefyll, ſef ddarfod 
0, wedi ei gyfodi oddiwrth y meirw, arddangos 
ihunan yn fyw, a'i fod yn byw ac yn teyrnaſu yn 
t oefoedd. Criſt, yr hwn @ gyfodwyd oddi aurth 
wir, nid yu yn marau mwyach. Rhaf, 6. 9. + 
mae Ef yn fob bob amſer, ac yn tiriol dreſom. 
b. vii. 25. Er a orchfigead, ac a eifteddodd gy- 
i Dad'ar ei orſedd-fainge E. Dat. iii. 21. 
Mmna helynt Bywyd ein Hiachawdwr. Y mae 
yn gweithio yn ddibaid, i gynnal y bydeſawd a 
i 1ddo gyd-ſefyll; a thymma hen orchwyl ei 
dd Ef. Heb. i. 3. Col. i. 17, Ond y mae 
Micfyd yn gweithio megis Dyn; gan dynnu atto 
wail arôl y Uall, ac ioli o'u dase with ei Dad. 
ei elynion, y mae Ef yn bwrw golwg arnunt, 
en dilyn a'u karded ; hyd nis bo n rhaid iddo, 
Wellwaith,” wneuthar enſampl ar ry - un ymma 
ew o'u plich er liefhid i'r by, 2 


\ 186 ] 


Y mae r &y%vyd hwn yn parhau byth bythoet 
ynol y gair enwedigol hynnw, Jean viii. 35. N 


net he MY do e 


Epiſtol at yr Hebriai, 

(vii 4 26) b Meprir; 5 drag yuydd ; hyt 
ny yw, amfer ei walanaeth ef a ddaroftynygia 
(er _ ogoneddus oeddynt, ) lle 'r oedd y Tad 
ran * rngadair yn uwch nag Ef, yr amſer hun 

af à dderfydd, wedi i'r 'Tad ddaroftyn 
— gelyn dan r y Mib, a chyflawni *r ſwyd 
fawr a gymmerodd arno. 

A thymma Fuchedd ein Hiachawdwr. - 


II. Yr ail air yw, Byw Hadeuch chwitheu he 
Vmma mae'n Hiachawdwr yn traethu am dane 
ninneu a'n bywyd. Nyni ydyw 'r bobl fydd 
b 

” Nid matter bychan ydyw byzw, yn enwedig if 
yr un wedd #'r Jeſu, ac i ciſtedd gydag Ef yn nge 
ſeddfainpe ei Dad. Je *n ddiammen yr wyf jn 
Friſ pub peth yn golled, o heramad ardder chr 
g οννẽꝭub 851 Jes 5 2 Arghwydd, er mwyn 
baun ym colleduuyd ym mhob peth, ac yr ,in eu 
frif yn dom, fol yr enlkuyf Grift, ac y A caer na 
EF. Phil. iii. 8, 9. Nid oedd Paul yn c 
ddim ond hyn ya unig, ac i allu ent eb or adg 
diad y meirw. Yr oedd arno chwant am g 
ſicerwydd dilys oi fod EF yn fyw a chwedyn 
oedd ef yn ddifrydyc pe lab 8 bY 
Ni chaiff pawb 

feirav yn cich » wb: dy medd % karte ler. W 
laws o ddynion, Fear viii. 24. Gwedi ic 
dreulio eich bywyd yn y byd ymma, (yr by? 
yw ddim arall onid mewn ac ar eich 


olaf, naill ai mewn ty b Philoſophyddaidd o. 0 
rh 


[ a81 } 
V fywyd gwychach,y tu, draw. ä angeu, nen 
* We gyCa ſtydd a pgobaith ddychymmygol o fol 
n gadwedig, neu f allaj heb, ddarfod i hw gre- 
u dim yn y byd, fel hyn meddaf yingddiofs eich 
than marwol, yn yr hwa y. carcharaſid eich 
mail; yna y deuwch i farwolgeth newydd, a by- 
awch feirw drache fn. . 
Yr achaſion paham y mae dynion yn marw. yr 
al farwolaeth, ydynt hyſpys ddigon : Sef, medd 
n Y(bryd. glan,. am a chredgſaut yn Enw unig- 
mdig Fab Duo. Joan iii. 18. Rhoddaf ymma 
r hanes am y that ag ſydd yn marw *r farwo- 
wth dragwyddol, ac yn myned 1 mewn 1'r Ilynn 
yen loſgi a than a brwmſtan, yr hwn yw *r ail 
arwolacth. (Gwel Dat. xxi. 8.) Tuag at byn nid 
rw yn oeftad yn perthyn, fol un wedi bod ya 110- 
dd, yn butteiniwr, yn lleidr, ar .cyffelyb; y 
mee un gynneddf yn ddigonol, ynol barn yr Apo- 
al caredig Jeau ei hun, i beri i ddyn farw y far- 
volaeth dragwyddol. Vai ofnog, y mae eu rhan 
my llynn. Bod yn ug, ſydd megis yn arwy- 
Woccau y rheini, ag ſydd byth yn dechreu, ac yn 
wriadu o newydd i ddychwelyd, eithr trwy ryw 
rws-eſgus a'r gilydd yn waſtad yn ei oedi eil- 
Kath. Nid deſgrifiad ydyw o bechaduriaid cyndyn, 
tithr 0's, Cyiryw rai ag a leddir yn eu deiſyfiadau, 
Vibar, ii. 25. y Thai nad ydynt yn dal gafael ar 
Im Marwolaeth Jeſu Griſt, ac felly hefyd ni chyr- 
eldant ogoniant ei Fywyd Ef, ac nid allant 
Wyweeud gyda gwirionedd: “ Ez eiddo Ef yarvyf, 
ei briodoriaeth, aca fyddaf byw dano 4 yn ei 
deyrnas, a'i waſanacthu mewn tragwyddol gy- 
* tavvnder, dimweidrwydd a dedwyddwch,” Pwy 
anag na ddichon ddywedud hyn, y cyfryw ddyn 
| | truan 


[ 182 ] 


truan yw ef, ag a fydd marw 'r ail farwolaeth pan WW - 
drengo ymma yn gorphorol. 5 
Fe ddichon ein meddyliau yn ein cylch ein hu- Ml 
nain ein twyllo yn hawdd : mae rhagor yn ang. 
henrhaidz mae 'n rhaid fod ymroad, mae 'n rhaid Wl « | 
fod gair o addewid, mae 'n rhaid fod ffydd, os WM jn 
mynanwn ddiange rhag angeu tragwyddol. Mae WW bo! 
'n of ynnedig ar ddyn i oſod yr adgyfodiad yn gyd- vo 
ddrychiol iddo, fel pe bae ef eiſioes yn bod, i dder- de: 
chafu ei galon uchod, a myned i gyfarfod a'r atey- 
fodiad. Hyn yw bod yn ſefydlog a diyſgog, heb Wl tr: 
2 ynol, eithr ymgadw yn bur agos wrth yr Je- Gn 
u a atgyfododd drachefn, ac a fy ynawr yn anwe- WE or: 
ledig, mal pe gwelem Ef. Gan hynny y cyfryy W i t 
un a fydd byw, ſef yr hwn a gredb, ae a oſodo ei ¶ ky 
holl hyfrydwch yn ei Jachawdwr a'i atgyfodiad, ac ¶ dy 
ni rydd eſmwythder iw galon na hin iw amrantau, W on 
hyd nis gwypo gyda ficcrwydd, Amer, byzv d fy- WM 
daaf finneu. 0' 
mae ein Hiachawdwr yn fynych yn goſod ei WW | 
blant ar brawf, gan adael iddunt ymchwilio ac ho- 
li eu hunain pa fodd y maent yn ſefyll. Eithr yr 
Holl ammbeuon ag y mae Efe yn peri dyfod i'n cof, 
pa r un 2'h bod ni yn eiddo Ef neu beidio? nid 
ydynt yn tueddu i ddim, ond i gynnyddu ein ca- 
riad a'n llawenydd yn y man trwy rwymedigaeth 
newydd. Ni all ein trueni a'n lleſgedd mo 'n hat- 
tal oddiwrtho. V faw! a gafodd unwaith gydnaby- 
ddiaeth arno Ef, nid rhaid iddo fyned oddiwrtho 
mwyach; ac os ymddengys rhywbeth a'r nad yw 
dyn yn tybied y gallai fe ynganyd am dano o flaen 
y Creawdwr gogoneddus a x ta etto fe a'1 
geſyd ger bron yr iſel a'r croeſhoeliedig Jachaw- 


dwr, gan ddywedud: 4 Dymma ryw- 15 
„n 


[ 183 ] 
* nyf, nis gallaf mo 'i ddwyn ger bron dy orſed(]- 


"WW © fainge; grvared fi allan o'r trueni hwn, tr6 ef 

« heibio, golch ef ymmaith, neu os nid ellir ei 

« {ymmud mor hawſed, eiſtedd a choetha, Mal. 
iii. z. a gina fi yn ddewiſedig mewn pair Cy- 
(ll « fudd. Hay xlviii. ro.? Pwy bynnag nad y 
syn ofnog ac yn wanffyddiol, fe cill gael ei waredu 
e bob awr ac ennyd oddiwrth yr hyn oll ſy 'n ei fli- 
- ro, ac oddiwrth ei holl brofedigaethau a'i gon- 
-eemniad. | 
| Felly yn ddiau y bydd 4y:y yr holl bechaduriaid 
brain, y rhai a edrychaſant am yr Jeſu ac a'i caw- 
e- WM int, ac nid allent orphwys nes iddunt dderbyn 
- oris. Ac am y rhai «fog, mai na wneir dim cam 
I hwynt os ant yn golledig, ſydd amlwg oddiwrth 
ei ¶ byn, ſef nad ydym braidd erioed yn gweled fod an 
dyn, ag ſy wedi goſod ei fryd ar rywbeth, pe bae 
ond y coey-ddychymmyg ynfydaf, yn rhoddi 1 fy- 
nu 'r obaith iw gyrhaeddyd, hyd nis elo 'r anadl 
or corph; ac etto yr ym yn gweled miloedd yn 
l»nydda eu hunain yn ſwrth ac yn rby-fuan o bar- 


o- led y peth ar ba un y mae eu dedwyddwch neu 
yr WF nnedwyddweh tragwyddol yn ymddibynnu, a 
f, Nhynny o bur a»ymdgiried, (y pechod brwnt cywily- 
id i (cus hwnnw, fel y gelwir ef yn y Cateciſm.) ac o 


rw ddryg-dys ynghylch ei barodrwydd a'i ewyllys 
ca Ef, yr hwn Hdd yn rhot yn haelionus i bawb, ac 
rb ddannod. Jac. 1. 5. a'r hwn a ddioddefodd 
7mmaint tuagat waredu un enaid ddynol, (ac yn 
ie y mae Ef yn ei phriſio gymmaint) a'r 
Am y bywyd yr ym yn ei dderbyn, y mae ef yn 
colbarthu ei hunan yn ddwy ran. Y rhan gyntaf 
*, Meirau Am, a'n bywyd I D gi 
Uri? yn Naz, Col. iii. 3. Vr ail yw: Pan ym- 


8 - 
2 dalangaſo 


( 184 ] | 
wdaxgnſo Crit ein bywyd ni, yna hefyd yr IM. 
DDANGOSIN ninneu gycag EF mewn gogtniunt. 
Buyw ydym o'r funud honno allan, pan ddywe- 


nad yw yn tueddu at y peth hynny, yr hyn ſyd 

n breſennol yn unig fodd o'n, hiechydwriaeth, 
Nid ellir gwadu nad yw 'r dechreuad o'r bywyc 
yſbrydol yn gymmyſg ag aneſmwythder, yr wit 
ar N 


do 'r jeſu wrthym, Byod fu. Ezec. xvi. 6. Y 1 
mae Efe 'n deffroi nid yn unig bobloedd a gwle- ... 
dydd' cyfan, (fel y mercir fod Yr cyfryw ddeffroadin 4 
cyffredinol cu hamſeroedd a'u prydiau pwyntiedig i A 
a geill un ddywedud, V ty hwn neu 'r ddinas hon a 
a welodd yrowan flwyddyn gymmeradwy, daethf 
jechydwriaeth attunt;) eithr y mae Ef yn ymwelec A 
hefyd a phob enaid yn neillduol. Os nf 'r enaid * 
ie yn abl genni gras ynddi, os Efe a wel yn unigh .. 
y derbyn hi wahoddiad gras; yna, bydded mewnlif | 
perthynaſau eraill fel y mynno, Efe a'i tynn, Efe 15 
ai geilw hi. Hyn a ddigwydd i un ar un pryd, i n. 
un arall ar bryd arall; ac os ni ddigwydd oll, tru] ;, 
garedd yw hynny hefyd, o herwydd y dyn hwnowY z 
.@r na thynnir ganddo, pe tynnid ef fil o weithiau, 
etto yn ddiau ni chadwai mo 'r gras, ac felly a ben ! 
 tyrrai arno ' hun ddamnedigaeth ddauddyblyg. AY | 
thymma 'r achos paham y mae fe 'n goddef i eneiꝗ . 
diau gynnifer-gwaith fyned eu ffordd, heb naws y 
menu er eu calonnau oddiwrth bregethiad yr Efen i , 
27d. d 
Eithr y neb y mae ein Hiachawdwr yn ei dde 5 
ffroi, happus yn wir yw hwnnw. Canys y mal ; 
pob tebygolrwydd ar ei ochr, mai gall Je hyn e 
mae ef yn ei deimlo, brifio 'n barhaus. Vna rhalY | 
i ddyn ymroi yn gwbl i'r matter ymma, hiraeth | 
am dano o ddifrif, dibriſio pob peth er ei fwyn, aq 
edrych na ymfodlono ei feddyliau mewn dim 2 
( 
| 


— UF 

L barh3 cyhyd, nes yr effeithir yr enedigacth newydd, 

nes bo r dy» (ynol ymadrodd ein Hiachawdwr, 

Jan xvi. 21.) wwedi ei eni fr byd. Canys y llaw- 

enydd yſbrydol yn y man, a ſwpper yr Arglwydd 

gyda *r enaid, argoel ydynt fod y'plentyn wedi ei 
aul en, oblegid ei fod ynawr yn derbyn ei fwyd a'i 

SY ddiod. Felly nid ellir addaw Yr eneidiau, mai 

du deuant trwodd wrth eu bywhad yn Ilwyr heb rai 

rofidion a dyddiau trallodus. Ond p' odd bynnag, 

nid rhaid I'r meddw} betruſo na chael ei dayry/u 

trwy hyn, eithr myned ymmlaen mewn diſtaw- 
rwydd. A phwy bynnag ſydd mor gall a bwrw 
ymmaith oddiwrtho yn union bob gwyniau, deiſy- 

fadau, ffanſiau a rhodres y byd, mewn un gair yr 
holl 44: bethan, gan yſtyried buchedd yr Jeſu, o 
ba fach oedd ei fywyd Ff, ſef yn lla vn o lawenydd, 
hedd a gorphwyſdra, er mai yn unig yn ngwaelod 7 
y galon ; fe ddichon y cyfryw, meddaf, gael vn. 

ebrwydd ei droſglwyddo o farwolaeth i fywyd, Ir 

N nwyniant o ris, tangneddyf, macdeuant, bywyd , 

MY : dedwyddwch. 


05 Y mae 'r bywyd cuddiedig yn Nuv-, y dedwy- 
en dach yn Nghrift, yn dechreu o'r funud honno, 
de. ben 7 pa beth ſydd gennym yn ein Hiachaw- 

dor. Y byd a dybia, ein bod ni wedi darfod am 
e anom, yn feirw ynol eu hyſtyr dinaſaidd hwy, a 
12 chwedi mynd ynawr yn ddiclwig ac yn anffortu- 
8 nus; eithr nyni a wnaethpwyd yn gyd-ddinaſy- 
2 a ddion a'r rhai etholedig, ac o deulu Duw, Am, 
or bwyl weledig ein buched oddiallan, nid - ydym 
- F lawer-gwaith yn gwneud dim amgenach nag a waa 
* dynion eraill; - yn ei wneud a chalon blentyn- 
Z M naidd, gariadus a firiol tuagat Dduw a dyn. 
yg Dymma 'r bywyd dirge] hwnnw, ſydd mor ddi- 
ar 0 


degweh a mor anamgyffred yngolwg dynion. Ond 
Q3 


{ ,186 ] 
y Llygad hwnnw, yr hwn fy 'n chwilio pob ci 
fach, a edrych arno yn fodlonus. Merch y Bren 
Had oll jn agoniddns odd gu. Pf. xv. 13.  Cudd: 
dig ddyn v galon, mewn anllygredigaeth y/oryd adi 
fewyn a llonydd, fydd ger bron Dur yn wverthfaw 
1 Pet. iii. 4. V mae yn y galon, megis y mae y 
y nefoedd. | ; 
Ond yn a#l, Pa fedd a fydd y bywyd hwnnw yl 
Nheyrnas ein Tad ? = 
Inghylch hynny nid allwn ddywedud ond yeh 
dig. Nid oes in Hymadroddion hyn ddim amcaf 
pellach, ond i gyuhyrfu 'r meddwl i yſtyried y Te 
ftun dippyn yn ddyfnach, gan chwilio yn ddiff 
yn Ngair Duw ; yr hw, pan ddarllenir ef yn & 
dull ei hun, gyda chalon a gyffyrddwyd ac a ddd 
frowyd i ſywyd, a ſydd canwaith. gwell na hol 
eiriau dytol. Mae 'r YmddidCenton hyn yn wi 
yn eich cy farwyddo at yr Oen: Felly hefyd ma 
y Gar yn tyſtiolaethu am dano; eithr hwnnw gy 
da 'r fath barab, yr hwn ni allem ni trwy ein de 
alltwriaeth goreu lunio mo 'i gyffelyb, a chyda "© 
fath deimlec gaeth wwreidaicl a pbhriodol o'r Vſbryꝗqq 
yr hon, yn yr hyn oll a lefarom ni, a raid iddi yt 
gyntaf adh μ%,νiec ymgymmyigu. ö 
Y geiriau hyn a gyflwynaf 1 fyfyrdod dwys WM” 
gwirioneddol pob un o honoch. Gadewch i'r YM 
bryd Glan bregethu i chwi'yn eich calonnau ar 
pwnge y mma, ſef fod qr gi yn bz, ac y cave 
ch with /yw hef;d, 


( 187 
A e e e e gr 
Yr unfed Ymadrodd ar bumt beg. 


HN SYVDD YN WIR DDIAMMEU. 


Vna eiriau diweddaf Agoriad yr ail Erthygl. 
I) 2 Tim. i. 12. Mi a aun i buy y credais, ac y 
na? yu ddiammeu gennyf ei fod Ef yn abl i Sado yr 
yn a roddnis atto erbyn y dydd hwnnw. 

Rwy'n credu, fod ty Jachawdwr, fy Mrenin, 
yn dwy nei Enw gydag anrhydedd a jawnder. 

"Rwy'n credu ei 4 gy Adel Dduzwdod Ef. 

'Rwy'n credu ci 2v/r Diyned. 

'Rwy'n credu, fy mod i yn un 0'1 dy{wyth Ef. 

Rwy'n credu, fy mod i gynt golledig. Ad- 
aaenais fy marn- aw steif fy bn Ond 'rwy'n 
WF ccecu hefyd yn ddiammen, mai talwyd Pridyverth 
ſor, ac mai cefais ollyngdod. 

*Rwy" n credu, fy mod 1 yn obrwy jawnweddus 
„i holl Lafur, o'i "holl Chwys a'i Boen. Rwy" n 
edu iddo Ef fy ennill zi gleddyf ac at fwa. 
(Gen. xIviii. 22.) 
an wy'n credu, nad wyf mwyach yn rhwy og 

echu. 

Rwy" n credu, na fyddaf marw. 

Rwy'n credu, fod gennyf y feiſtrolacth ar y 
uafol. 

Rwy'n credu, mai nid trwy air neu weithred, 
ka thrwy wyrthiau neu bur orchymmyn oddiwrth 
Vu, na thrwy greadigaeth o newydd, na thrwy 


a modd arall, eichr yn unig trwy Goſp-marwo- 
laeth 


[ x88 ] 
laeth a ddioddefodd Mab Duw yn fy lle, yr achu- 5 
beg 3 red d wy h perth | 

*Rwy'n credu, na awrhon i 
m_ 284 fr g Med * 4 

'Rwy'n credu, mai Efe a biau 'r Deyrnas go- 
ruwch y cwbl oll. 

Rwy'n credu, pa le bynnag y bwyf, fy mod i 
yn preſwylio dano Ef, dan ei gadwraeth, dan ei 
dangneddyf, dan ei ordeiniad Ef. 

Mas n ficcr gennyf, . un hawl an 
hyfnewidiol, 2 OF i'm holl gyd-ddinafyddion, 2 
i fod mor ddi-ddor yn /an&aidd à nhwytheu, mo 
ddi-derfyn yn add a nhwy oll. 

Ond ” rwy 'n credu 1550 nad ydwyfi ddim heb 
ddo Ef, a'm bod i yn byw yn vuig am y rheſw 
hyn, fef o herwyd ad ei ei fod Ef yn Cyd tr 
fyddo Ef byw, yr wyf finneu yn We hefyd. 

Ac y mae hyn i gyd mor gadarn ddiogel gennyf 
ag y gwnn i fod gennyf ben ar fy yſgwyddau. _ 


Mor anghenrheidiol yw i bob dyn fod yn ab 
ſteſu. Yr ydwyh yn Lark E ty n amlwg 2 
oddiwrth aml gweſtiynau ein Hiseflawdwf: 

ti 'n credu? Os gelli di gredu, Kc. Yr oedd E 
(ie wedi iddo yn ei fryd ei hun fwriadau eiſioe 
wneud y peth) yn arfer gofyn, A elli di gred 
cyn y cychwynai ddatguddio ei hiau a1 og 
niant. Canys heb Had ammbhoſſibl yw rhyngu k fo 
Duw, Rhaid yw br neb fydd yn 2524 at Dany. 
da ei fod Ef, a'i fod yn obrewywr fr rhai , 
geiſio Ef. Heb. xi. 6. 

841. yw dyledſwydd fawr yr hol! adyledh 
ddau. V pethau ag roedd y Ddeddf (pan y da 
i mewn) yn eu rhoddi ar ddyn le treth. 
daſg, fel yr amlygid iddo, ny ei w yfelgars 


Cam] .. 
W anifeilaidd yn erbyn ei ddedwyddweh pennaf, pa 
W faint oedd fudreddi a llygredigaeth ei galon; y pe- 
ſchau hynny, meddaf, a elwir yr aurhon ynol yr 
Pfengyl yn wir gymmatyna, ac ew 1 ni, ac y muent 
yn perthynu 1 gyfrif neu bennod arall. 
bun gyfammod neauydd d hwynt, nid fel y cy- 
Wl fanned a wwneuthym au tadau bauynt ar y djdd yr 
Wl mafiats yn eu Haw hauynt ia dwwyn allan o dir yr 
Aipht; yr hwn gyfammod. mau fi a daarfu iddunt 
oy ei ddiddymmu, er fy med zu Briod iddunt, medd 
„ Argihwydd. Ond dymma r cyfammed @ wnaf 4 
Ruynt, myfi a roddaf fy nghyfraith Ou mewn Bauynt, 
a a'i ſerifennaf hi yn eu calonnau hwynt ; a mi a H- 
ldaf iddunt hwy yn Dduw,: a hwytheu a fyddant yn 
bb! i mi, Jer. xxxi. 31, Sc. Fe ddylai ewyllys 
Daw fod yn fwyd i ddyn. Joan iv. 34. Gorch 
vl hyfrydaf- pob gwir Griſtion ydyw, i ddangos 
gwirdeb a ffyddlondeb, i ymarfer cariad, pa beth 
bynnag a wnelo dyn ei wneud o'r galon. Dyna eu 
wwyd hwynt; a phan lwyddont cyn belled a 
alu gwneud pob peth yn jawn, y maent hwy 
mth eu bodd. Vr unig anffawd a wyddant oddi- 
ho, yw, pan font weithiau mewn ſyndod, trwy 
diffyg cyfarwyddyd cyfannedd neu galondid di- 
nol i wneuthur y cwbl cyſtal ag y chwenny- 
ent. 
Vnawyr gan nad yw *r holl bethau hyn yn faich 
twyach, ond yn rannau o'n dedwyddwch, (ac he- 
jd yn cael eu gweithreda ynnom trwy Ffydd ;) 
chan mai nid y lleferydd priodol dan y Teſta- 
dent newydd yw, Bydd di yn oſtyngedig, &ydd yn 
Wwair, Zydd yn haelionus a rhwydd-galon, -bydd 
h ddiwyd! eithr y mae ꝓob un yn barod i ddywe- 
d, « Meliant i Dduw, fe 'm gwaredwyd i trwy 
Wacd Mab Duw oddiwrth falchder, oddiwrth 
. aflendid 


[ 190 ] 

« aftendid, oddiwrth gybydd-dod, oddiwrth ſyrth- 
* ni; mae gentiyf genuad ac awdurded yniawr i fod 
« yn oſtyngedig, 1 fod yn ddiwair a phur, i fod 
* yn fodlongar a cheiſio ond ychydig i mi fy hu 
„ nan, i wenhio yn ewyllyſgar; y rhagorfreintiau 
« hyn a ganiattawyd 1 mi megis pwrcas Gwaed 
« Jeſu:” gan fod hyn felly, meddaf, nid rhaid 
gofalu cymmaint am ddim, ag ynghylch Ffydd. WW 
Fe ellir yſtyried Ffydd mewn dau ryw o ba” 
Yo gyntaf, ynol ei gwwreiddyn; ac ymma y ge! 
l Luther hi « yn wwaith Duw yn yr enaid, y 
% hwn a'n cyfnewidia, ac a'n cenhedla ni o new 
« ydd o Dduw, Joan i. 13. yr hwn hefyda farw 
« eiddia 'r hen Adda, ac a'n gwna ni yn ddyniou 
« eraill yn hollawl yn y galon a'r meddwl, a ho 
« nerthoedd yr enaid, ac a ddwyg yr Yſbryd G 
« pydag ef.“ 
moddion ſy'n effeithio 'r gwaith dwywol ym 

ma, nid dim arall ydyw onid dawn Duw ei hu 
ynol ei ffordd gynnefin ym matter Jechydwriaet 
Gelwir hwn yn y Scrythur, * rise, Had, 8 
waith ffydd yn nerthol. 2 The. i. 11. _ 
Vn ail, ynol ei gaveithrediad; ac ymma y mi 
rhywbeth yn perthynu ar ein rhan ni, yr bye 
Elviir igel, credu. Y dyn a wrendy air 
Cymmod, ac a'i dwys-fyfyria cyhyd yn ei gala! 
hyd nis bo cyd-dymberiad rhwng yr Efengyl 2 
ni, Heb. iv. 2. ac hyd nts be ein * ni 

neu yn gallu coelio r cwbl. C Gen. xlv. 26.) 
Os parhawan felly yn credu llwyr em blaen, a 
calon ſydd yn cyd-ſynnio a'r peth, ac yn bar 
ynol y Gair, am yr hn a addawodd Dww, # , 
Ef yn abl iv wneuthur hefyd, (Rhuf. iv. 21.) ) 
y derbyniwn ryw-beth o'n mewn, yr hyn nid oec 
| ge 


* 


R 
ennym o'r blaen; yr ym yn dyfod i weled gogo- 
W:iant y Groes, nes y paro 1 ni ſynnu; ein calon, 
Wncddwl, fynhwyrau a deiſyfaadau, a phob Nn 
Wniad a chynhyrfiad yr enaid a gyfnewidir. Nid yn 
nig eraill a orfydd arnunt gyffeſu megis rhyfe- 
od, fod hwn a tra wedi pritio yn gyfryw ddyn , 
athr nyni ein hunain nis gallwn lai na rhyfeddu 
m danom ein hunain; canys yr ym yn canfod ac 
n gweled a'n llygaid, ddarfod iddo roddi i ni oi II 
4d. 1 Joan iv 13. | 
Pwy ſydd nad yw 'n gweled, fod yn rhaid 1 ni 
wbod yn ſicer ein bod ni yn credu, os mynnwn 
bd yn gyfiannogion o'r pethau nefolaidd a dwy- 
? Ie a phan fyddo 'n Hiachawdwr yn gwneu- 
ur rhyw beth tra-rhagorol, gan gymmeryd ga- 
el ar ddyn ynghano! ei bechod, ynghanol ei 
athredoedd dihiraf, (canys Efe a ail wneuthur 
ap, ac y mae yn ei wneud lawer-gwaith, er na 
li hynny yſgwo neb i anturio 'n rhyfygus ar y 
y ddamwain,) etto ni faddeuir mo'r credu un 
aer, eithr y mae yn cyd-ganlyn. 
Wl Pau! ſydd yn 3 © ew: yr hwn ar y fu- 
d pan gymmerodd yr Jeſu drugaredd arno, pan 


""Wt2uddiodd Duw ei Fab ynddo, a phan glybu 
& Y Hats, yn y man fe lefodd yn rhwydd, Pwy 
noa ti, Arglatydd; Act. ix. 4, 5. Gal. i. 16. Cyn 
ag yr eglurhaodd yr Jeſu ei hunan, yna 
= wr yr Eglwys, yr hwn oedd ar fedr yn union 
- WW vlaen wneuthur mawr-ddrwg i enw *r Jeſu, a 
pt threuodd gredu yn yr Enw hwynnw. Arglwydd, 
* ud efe, beth a fynm Di i mi ei wneuthur? Vr 
1 doedd, Cyfod, a dôs i'r ddinas, ac yno fe a 
7 vedir i ti. A pha beth ydoedd yn y diwedd ? 
12 ey ſwyd iddo ya gyfrinachol, yr aml ddoniau 


luſau a yſtoßd arno; a thyna r cwbl. 
i Yn 


. 
In ddiau, pan fo 'n Hiachawdwr yn datguddio 


Ni 
ei drugaredd i ni, 8c yn ſtofi ei ras arnom, nid y] di 
Ef yn ymorol y pryd hynny ym mha ddulliyr yd. Nd 
m; byddom cynddrwg ag y mynnom, y mae Efe i cl 
yn dangos ei ras i ni, gan faddeu 1 ni ein peckodau Wl yr 
Eithr y funud honno pan y gwnela fe hyn, Hfe a E. 
%, Het ge αον yumem. Y mae Gwaed Criſt yr 
yr hon ſy n cirioli droſom gyda 'r Tad, yn dan-iff < 
gos ei effaith yn y man, i'n puro a'n ſancteiddio. 
Pryd bynnag ni chanfyddir ddim cytnewidiad ac 
mewn: dyn, yna y gellir dywedod gyda gwirio w 
nedd: Naill ai ni chefaiſt ti ddim gras erioed, nen 
onte ti a ollyngaiſt dros gof dy lanhau oddiwrth du 
bechodau gynt, (2 Pet. 1. 9.) a hynuy yr un peter 
ydyw ag i ddyn anghoſio ei jechydwriaeth. N 
Cyn gynted ag y derbynio dyn ras, efe a ff 
oddiwrth oferedd y byd o'i rydd ev-yllys, ac yi by 
llawen o'r cariad cynneſaf tuag at ei Jachawuwr, yr 
ad iv waith Ef yn y galon ſyned yn ei flaen: Pod 
peth ag ſydd etto yngweddill o'r CWymp, meg bo 
coffad wriaeth i'n cadw yn iſel, (ac nad y iw gif ra 
frif megis gwendid, eithr megis yn bechadurus Wl ge! 
ni ad ef i honnw godi ei ben, nac ar un amſq ba. 
ymgryf hau, eithr rhaid iddo fod yn ddaroſtyng d 
dig; canys ynawr yr ym yn abl i wneud a chigen 
haeddyd y peth a chwennychem. PZ. iv. 13: n 
A thymma hanes Ffydd ei hunan. * \ 
Ond y mae 'n rhaid i ni wybod hefyd, i n 
neu ym mhwy yr ydym yn credwu. yn 
Yr entidiau a dynnodd ein Hixchawdwr atto, . 
vy mae yn yſtoſi ei ras arnunt, nid oes ganddunt v2 
ocſtad ar y eyntaf mo'r fynniadaeth egluraf in 
mhwy y dylent predu. Mae'r dyn à Anwyd et 
dall, (Fear ix. 36.) yn gwirio hyn: efe a o e 


nv 


7 193 ] 

nodd, Pauy yw efe, O Arglwydd, fel y credwyf yn- 
ddo? Hwy a wyddant ya wir, iddunt gael eu ha- 
chub allan,o'u trueni, as y maent yn catu eu Ha- 
chubydd dug: Eithr y maent lawer-gwaith 

In ſtudio yn hir, J y gallant ddyſgu ei adnabod 

kf yn jawn pwy ydyw. Peth priodol yw i dada 

In Nghriſt, i adzabod Hwnnw yr hæun Hdd or de- 

MJ c<r:uad. 1 Joan ii. 13. 

I adnabod ein Hiachawdwr yn ei holl iſelder, 
ac yn ei holl ogoniant, dyna 'r radd eithaf o dded- 
wddwch. Ond nid eill ein calon fyth fod yn eſ- 
vl mwyth, na chael ei bodloni yn jawn, os edrychwa 
r ein Hiachawdwr dan nebrhyw wedd arall na 
ar y Groes, yn ei Waed, ac yn ei n, 
Ni wyddai Paul ddim ond Jeſu Griſt, a bwmw 
wedi ei groeſhoelio. 1 Cor. ii. 2. Yr ydym, yng- 
hyd a hyn, yn cadw mewn co6f, ei fod Ef hefyd 
yrowan ar Ddeheu-law Duw, ac yn Arglwydd ur- 
Wol yi nheyrngadair yr holl fydoedd. Eithr os 
honnwn yn unig y dderchafiaeth hon, gan anghoſio 
pa beth yr oedd Ef ie cyn bod y byd : yna nid oes 
gennym ond hanner yr ymſynniad dyladwy, a'n 
laddoliant nid yw debyg Ir peth a fydd ef pan 
ddatganom yn groyw ac yn hy wrth ein gilydd, 
my Duw a drengodd ar y groes, mai yr un Duw 
jw Ef yr hwn a'n gwnaeth ni a PP creadur, 

Gwybod i bwy y credwn, nid amgen ydyw ra 
phe gwelem, à golygon ein meddwl, yr Jeſu hwn- 
w, yr hwn ſydd yn Dduw ym monwes ei Dad, 
n cael ei groeſhoelio; edrych arno yn ein 
tyſbryd, ac ymbalfalu 61 ei hoelion Ef. Peth 
nt ll yw bod yn abl i bregethu, rheſymmu yn fe- 

rus, ac eſponio ar y teſtun; doniau yw rhain, ſydd 
tefyd yn gymmeradwy, os byddant o fewn cyr- 
aedd mewn modd cyfaddas i amcan Duw ac zo 
cvit- 


; | 294 . FRI 
yſſondeb dd, ond nid ydynt yn ddarn han e. 
Py 0 544 Ond odid y Fein dyn o'r deallty JW! 
riaceth ſalaf gredu yn fwy perffeithgwbl, na'r athroWnia 
mwyaf ei ddyſg a' ddoethineb, © Nid ces Ha gan d 
towb. 2 Thell. iii. 2. Gris pur a thrugaredd 
yd W. | 


I ni y rhodduyd i gredu yn enw unig-anedig Fit tar 
Duw. Matt. xlii. 11. O herwydd paham, nid 
ocs 1e tybied er hynny, fod e&'n oeſtad megis y Ioy 
perthynu, os mynnwn gredu 'r Efengyl, fod o ho 
nom yn ddynion hurt-ffol ac megis hanner-call jad 


Nage, y mae 'n rhaid i ddynion, ie yn y byd 

redu llawer o bethau nad ydynt yn eu gweled 
je Hawer-gwaith y mae holl lwyddiant neu aflwyd 
dyn yn ymddibynnu ar rywbeth nas gwelod 
erioed. 

Y rheſwm paham y mae mor anbau gan ddy 
nion gredu mewn perthynas i'n Hiachawdwr, nia 
anhawſcra 'r peth ei hun ydyw, eithr ein nata 
wyrdraws ni. Am hynny mae achos i ni gywily 
ddio oblegid nad ydym yn credu, ac oblegid nad 
7 yn gwybod z bay y credwn; a nym a day 

em wedCio ar iddo Ef roddi Ffydd 1 ni, neu ont. 

ei chryf hau; ei eddi, os na chredaſom oll hy 
yn hyn, ei chi bau, os nad ydym etto yn me 
ddiannu pob gwyafydedigrwydd, os nad yw eil 
Hiachawdwr etto mor amlwg a theimladwy 1 n 
yn ei Ddaroſtyngiad yn gyſtal a'i Dderchafiad, ay 
y geill ein natur ni ci gynmw ys. 

Gan hynny dir yw, mae 'n rhaid i mi wybod 
buy yr ydwyf yn credu. Duw ydyw Ef, a chan 
ddo holl dryſorau tragwyddoldeb yn ei ddwylas 
ac Efe a ddichon wneuthur pob peth: Dyn yw £) 
hefyd, ac mi a allaf ymddiddan ag Ef megis plen 
tyn, cr gwaeled a thruenuſed fyth a fwyf; os f 


U 


[ 195 ] 
laf ond fynnied a gweddio o'm calon, Trugarha 
wrthyf,  dangos Di dy alli arnaf, yt bun awyt fo 
NUIP, an HIACHAWDWR ! I ddal y ddwy ſyn- 
niadaeth ymma o'n blaen dan yr un olwg, dyna 
ily w gwybod i bwy yr ydym yn credu. _—_ 
er 6 ; | wa 
Yn drydydd, y mae 'n rhaid i ni wybod y par- 
„y peth felly i fod. I mae yn ddiammeu gennyf, 
i EF yn abl i gadwv yr hyn a roddais atto, (fy 
g wyſtleidiaeth i) erbyn y dydd bwnnw, - © 
Gwyſtleidiaeth ydyw rhyw. eiddo, a oſodwyd i 
dw dros ryw un, fel y gallo ei gael mewn amſer 
g faddas. Dros gymmaint o amſer ag y mae 'r. eti« 
dd yn fachgen, nid oes dim rhagor rhyngddo & gawds, 
rei fod yn arglauydd ar y cwbl;. eithr y mae eft dan 
weleddawyr a llywodraethwyr, Hd yr amſer a ofad- 
wd gan y tad. Gal. iv. 1, 2. Felly yn union y 


y arnom ninneu, nid ydym etto yn ei feddian- 
i"; nid ydym etto gartref gydag Ef: ond yn y 
ta /anſer fe a'i goſodwyd i fynu ynghadw i ni, ac 
ly klly nid rhaid creu na llunio mo hono ynawr, ond 


r unig ei-ddi-orchuddio a't roddi. Gill un ddy- 


dy dud, Fy etifeddiaeth i ſydd yn y nefoedd, fy 
nt endith, fy ngwynfyd ni ddiflannant; caf cyfod 
by ſicer ar y cw L ryw bryd, digwyddcd a fynno i 
mz Imma. 

eit 
e Tifddiaeth ar Hlſeini 

a Sy gennyf yn dd lyth ; 
Er Sth "ngknaw!, a braent, 
50d Fy ne ni phalla ij ib. 


! wae hya yn ſeinio yn o debyg mal. pe nad 
u dyn, fydd wedi ca'l fydd unwaith,. fyth 
j!mpo oddiyrthi drachefn, Ac yn wir nid rhaid 
R 2 iddo, 


[ 296 ] 
MAdo, . os nis mynn. Ond os mynn neb hynny 
gwir yw, fe ddichon ollwng dros gof ei lanhad 
oddiwrth ei bechodau gynt, 2 Per. I. g. fel y 
neu r hwch, fe eill gael ei faglu drachefn yn halo 
— y byd, 2 Pet. ii. 22. hyn ſydd wir. Ei 
s yn amſer yr Apoſtolion, yr oedd rhai ave, 
ard Satan. 1 im. v. 15. Os gofynnwch 
ham y gadewir y cyfryw rydd-ewyllys i ni 
twy 'n atteb, Yn gyntaf, o herwydd rhyw achofio1 
nad wyh yn gwybod am danunt, ac ni ddeuant 
ſedd w un dyn, eithr y maent yn ddaionus digym 
mar ac nid heb ſail. Vn ail, o herwydd na adeila 
dodd y Cariad tragwyddol mo i nefoedd i fod y 
gerchar, nac i yrru yr eneidiau i mewn iddo; eith 
3 fod yn drigfan i bawb a gyfrifent ei gariad B 
megis en dedwyddwch, tangneddyf a rhydd-dic 
Ei garu Ef, ac i oſod ein ſerch arno, peth call jaw 
ydyw, Gellir dywedud hefyd, fod y rhydq 
ddewis a gwirfodd ddull ein cariad yn cyd-weith 
ruag at ein cadw. Gallwn, meddaf, aros a ph 
hau yn y gras, os mynnwn. Eithr yn ddiau, e 
gwir ficcrwydd diyſgog, uchlaw hyn i 2 n 
dim arall ydyw — ei Ffyddlondeb E hs 


- 


=o nn ED Yo 2 T_T oronY Sw 


. 
—— 
— 


2 ey 


8 5 EY gy — 


Ni ddichon dim ein dwyn ni allan o'i 
Joan X. 28. | 
| Nid eill na Satan, na 'r byd, na 'r cig a gwal 
o'n hamgylch, ddwyn dim oddiarnom ; pan wi 
rom neu giliom yn6l, nyni ein hunain ſy 'n 
wneud trwy ewyllys penrhydd a re 
hyn y mae 'r Apoſtol yn ei alw, Hed. vi. 

ail-groe/hoelio Mab Duw ; hefyd, x. 29. yt fat 
Mab Duw, a barnu yn aflan Waed y Cyfammoa, 
diferwi Yforyd y gras. Y dywediadau ynghylci 
cyfryw ddynion, erchyll ydynt. | 


— 
2 — 22 


TEST - 
Am hynny y dylai pob 1 ofyn jddi ei hun 
bob dydd ac awr, ac hefyd lawer-gwalth gyda 
phryder, A wyt ti = parhau yn y Ffydd? Hyn y 
mae'r Apoſtol yn ei alw yn ymdrech ym mhlaid y 
fydd, (Jud. 3.) ſef edrych o'n cwmpas yn ofalus, 
pa un ai bod rhyw-beth a allai ein gwyrdt6i, nau 
ein difuddio o honi. Ein Hiachawdwr a ofynnodd, 
Joan vi. 67.—A fr nwch chwi fyned ymmaith ? 
megis y gofynnodd o'r blaen, A ddenwch chwi ? 
Marc i. 17, 20.) Dedwydd yw'r fawl a attebo 
gyda Phedr : O Arglwydd, at bwy yr af 1? gen- 
TW nit Ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. 

Pob- un a aned o Dduw, nid yw yn gwnenthar 
pechod, oblegid y mae ei had Ef yn aros ynddo ef, 
ae ni all efe backs, am ei eni ef o Dduw. 1 Joan 
1.9, V mae ef yn ei gadw ei hun. 1 70. v. 18. 
Lyn caffael maddeuant pechodau, nid oes un dyn 
yn gallu cadw ei hun: nid all ef na ſyflyd na 
chwyſio i wneuthur naws o ddaioni yſbrydol ; 
ſe ddichon o ran pethau eraill wneud lawer, 
yſgatfydd weithio gwyrthian, ſymmud my- 
nyddoedd , amddiffyn gwledydd trwy ei ffydd. 
Ond nid yw hyn i gyd, na * ei hun, 
n profi dim, os na bydd Hdd a chariad ar yr un 

uo yn y galon. 
= Y ddau hyn ynghyd, ſy 'n gwneud y peth yn 
g/ flawn: fe enwir y ddwy gynneddf yn fynych trwy 
eu gilydd yn y Scrythurau, o herwydd eu bod yn 
Jl c-d-tyfu bo ebrwydd yn yr un funud pan y cych- 
wyno Had, a phan gaffo dyn faddeuant o'i becho- 
dau; o'r awr Honno allan, meddaf, y mae ef yn 
lafurio mewn cariad, y mae ef yr. abl gwneuthur 
yr hon ſydd dda, ac nid yw yn deffygio. 

Os cyd-g yfodaſoch g yda Corift, ceiſtvuch y pet hau 
hdd uc bod, lle mar Crift yn eiſtedd ar ddebeulaau 
R 3 Duo 


f 298 ] 


Duw. Col: iii. 1. A ee, 
bath fe e rw fe. magis y ma 


yntef yn bur. 1 Joan iii. 3. 


ynawr [Hh veg ein . bymddiddanion 
—_— yr Erthygl on Credo Criſtnogo! 
© minneu a oſodaf 15 ſel wrtho o eigion f 
nghalon ; * ayftiolaethaf ya hoenus, Du 
yn gywir, a bod fy Mhrynwr yn bob peth i mi 
Mi a ddymynwn ar Dduw, kPa ir hol] bobl alle 
dywedud, Amen / 


__—. 


— 


Anghwanegiad o rai Hymnau. 


I, 


Waed a Chyfawnder Pony Ner 

Yw Mhriod-wiſg, ad per; 

Yn hon, wrth fynd i Nef wenn, 
Ger bron Duw fafaf yn ddiſenn. 


Er bydd im? unwaith ar Ddydd-brawd 
9. vi ddychryna *nghnawd, 
— mma ces Ollyngdod rhad, 

a led oll ei thalu a wnaed. 

3. . accw *r Scrifen- law ar y Groes, 

Er gwaethaf dwy-en Gelyn f' Oes: 
Pob Hoel yn Nwylaw Criſt mor he, | 
A 8 ei Gyngwyſtyl ef. 

4. Er im' ſcrifennu 'r Fond a'm gwaed 
Dan erchyll ſel a chadarnhad, *' W 
lr hynny gwnaed hi yn ddirym, oy 7 
Ac ni ofynnir arnaf ddim. 


5. Dae 


I, 


f 199 ] 


r Ellyll ar ei ben, 


2 r ine Fab Duw W's | Pren 50 
2 U *nawr ei Rwyſg dros ren Mans 


A Cri au dwg 1000 n 
yr ben Sarph 


anom ni abi 


deg i bant 


Ma colli ei Afael arnom wnaeth, 


rby W 
Ren 'gyd, | 


A thrwy dragwyddol Jaum a thaith, | 


Ac felly 'r difrycheulyd Oen, 
Vr hwyn ar Grig dan awchus Boen 


Droſof ei Einioes roes i lawr, 
Sydd Griſt 1 mi ac Jor ynawr. 


O'r anfeidrolaf Rym a rhad, 
Yn llenwi holl Dꝛyſorau Duw, 


Ac uchod fyth yn Dalment gwiw. 
Rwy'n credu, cadd y W 


(Oedd, *nol dragwy dacl 


ylfa gref 


. gyrru *mhel] bob beius beth)” 


ros bob Enaid ei Phorthor-dreth. 


. Rwy'n credu, Yr ſanQeiddiaf Dduw / 
Weld, trwy Waed Criſt a'i wirion Friw, 
Ogoniant gwell i iw Frawdle pur, 


Na phe diniſtrid Au n 


Collaſai Duw ei Ddelw 


Gwell ydyw, yr at-br 
*Nawr Gif y r. holl- fy dy 


Y dear 6 7 Net ar 


= 2 


glir. 


gu! 
3 F 
ll yo 


W 


. *Rwy'n credu fod ei werthfawr Waed 


y Nef, 


13. Er 


[266 ] 

13. Er hyn, pan ddelwyf atto fry, - 

5 Ni e dass 75 
Ond dwedaf, Dymma Bechwyr Re 
„A grefa Le trwy 'r Bridwerth hael. 
14. Can yno 'r Hen-dad Abraham 

A'r ſeintiau oll i'r Oen dinam: 

Ac yn eu Cerdd mae cywir ſon _ 


15. Oes gofyn am fy Mhriod-wiſg ? 


Dwedaf: «. Ces Griſt yn Gochl ddiwall, 
Pan noethlwm fois o freichiau 'r Fall. 


16. Cynhalwyd fyth yr Hardd-wiſg hon, 
ce Mae ynddi Rad a rhinwedd lonn, _ 
C Cans 'Giraed di-odor Criſt ynghudd 
« A*i ceidw 'n lan-dda Nos a Dydd. 


17. Ac os * Beth a fu 
hwn f* Aſtud-waith 1 ? | 
Dad . 1 &« Trwy Ras, hyd Cyfle a ges, 
« Gorchwylion da o lown-fryd gwnes. 


18, © Acer pan wybum, yn y y Gwaed 
% Mai boddwyd Pechod blin a'i frad, , 


Ac nad oes iel iw gwplhau; 1 
“Hoff gennyf fu'r —— 5 joy | 


19. © Pan ddelai *nawr ryw Drachwant cas, 
« Attebwn, nad own iddo'n Wis; 
« Cybydd-dod, Balchder, *nwydau 'r Cnaw 


; « Chu (meddwn) oll trwy 'r Groes wanhawe 

20. „ Yn lle ymddadleu a'r cas Rith, 4 X 
ic Pewiſais y Ffordd' ferret of th, 

« Sef achwy n wrth fy Jor yn ffau, 

« Ac ally % erw d He 7 a. 


21. IL F 


Pechwyr prynedig ynt, medd Joan. Dat. v. g. 


(Heb *r hon does rwydd- deb fyth iw myſg 


12 


L 201 J 
21. © Fel dwèd rhai am Ellyllon nös, | 
« Mai font wrth wneuthur Llun y Groes, 
“ Pob peth na wnae fy Nuw foddhau, 
« Trwy'r Groes gwnes iddo ffoi iw ffau. 
22. Yray plan Gwmpeini fry 
Mawr lawenychant gyda mi; 
Ac ar eu tro, m llonni 'n fwy, 
Mewn cydnaws Yſbryd canant hwy: 
Marul ac Aurhydedd perthyn Hdd 
Pr Oen a laddwyd g ynt mor brudd; 
Cans yr Encidiau ei Ward EF 
Fiynnu a aunaeth i Dduw a Mf. 
. Ynawr tra fwyf *mhlith Dynol-ryw 
Dymuniad mawr fy Nghalon yw, 
I ddwyn i bob Criſtnogol Ddyn 
Un Peth ar gof,, a flaen dim, un: 
. Sef, ddarfod Ir ti Dduw, 
Trwy Angeu Jeſu Griſt 21 Friw, 
Ddangos mor helaeth ir? ei Ddawn, 
Nas gall un dyn mo'i chwilio 'n jawn. 


26, Chwi Blant yn nghorlan Gris i gyd! 
*Rwy'n erfyn arnoch, er y byd ore 
Na chollwch, tra fo ch chwyth, 
Mo'r Gwrthddrych bwn/ pereiddiaf fyth. 


27. A chwi Ddyſgawdwyr, n anad dim; 

Os amgen, mae ch hall Waith heb rym 
1 Cans mae'r Eneidiau 'n wag eu fad 
wilt Nes ffrydio mewn y Cymmod-Waed, 
2. Oh Jeſu Griſt! i Ti boed Clad 

Am it ymroi yn Ddyn i fod, 
A thros bob Dyn ar wyneb Dae r 
Dalu tragwyddol Bridwerth glaser. 


29. Tray 


[ 202 ] 
29. Trwy hon, gad i ni draethu r Gair, 


R hwn ir holl gaethion Obaith bair, 1 

Os crymmant 'lawr, fel Pechwyr gwael, 

T ddrws y Nawddle, d' Aberth hael. A 
30. Brenin Gogoniant, Criſt Mab Mair, 4 


Wyt unig Fab y Tad a'i Air: 


Bendithia bawb a'th garo 'n glud, | . 
A thrugarhi wrth yr holl Fyd! 55 
31. Myh, tra fyddwyf ymma 'n byw | 
Edrychaf am rig {4 rare win, Pr 
O'th Glwyfau clau; a'm Hardd-wiſg fry 0 
Fydd pur Ryglyddon dy Waed Di. SS 
| Js. 
Wil e 
1. Fyd, gwel ymma 'n Ilwgu, I” 
O Ac ar Sibbedan 'n crog1 * 
Dy Fywyd, Feddyg gwiw: 8 
Tywyſog yr holl Nefdeld . 
Yw hwn, a ddioddefodd 3 * * 
Fath Warth a Dirmyg o bob rhyw. 
2. O edrych arno 'n agos, ID 
Ei Gorph ſydd etto 'n dangos + I 
_ Chwys gwaedlyd, Gwewyr dwys : a 
O'i Galon gywir gannaid, I: 


Mae llawer trom Ochenaid 
Yn yngan anfad Gir a Phwys. 


3. Pwy fu, fy Jor, mor greulon, 
gyrru ig yr Hoelion 
rwy Ddwylaw haelaf-ddawn ? 
Nid wyt Ti, lan Bererin, 


Fel pawb o'r ddynol Werin ; 
Erioed ni thorraiſt Ti mo 'r Jawn. 


4+ Myti, 


[ 203 ] 
4. Myfi, a'm maith Bechodau 
Rhyd Calon ac Aelodan, © 
(Fel Tywod yw eu Llu,) 
A barodd yr hol! Gyſtudd, 
Aer waſgfa ar dy Yigwydd, - 
Aer penyd toſt a gefaiſt Ti. 
5, I mi berthynai Griddfan, 
Pwdr addfed i'r dynghedfen, 
Yn Ngharchar Uſtern gaeth; 
m Henaid ddrwg-weithredus 
Oedd pob pech yn ddyledus, 
3 Y Rhwymau, Fflangell, a phob Craith, 
Ie. Dan ddiolch a galarnad 
AJ Caniyddaf, ddodi arnad 
3 Y Baich a'm llethai i: 
I Felldith Ti gymmeraiſt, 
endith i mi adferaiſt, 
Fy Ngwin yw 'th Ddagrau heilltion Di. 


J Tmpiriaiſt mal fy Meichiau, 
Aynnaiſt dy lan Freichiau 
I dalu 'm Dled trwy Waed; 
y Ben a Drain coronid, 
Im dyrras Ben gwiw benyd) 

I ennill 1 mi Goron chad. 


nn th. ** 


Neidiaiſt i ſafn yr Angeu, 
a'd e byth ni ddiangai 
y Enaid rhag ei Geg; 

: in fy Marwolaeth 'meffaiſt, 
ith Fedd yn ſwpp y teflailt, 

Imi rhoit Fywyd, Fugail teg. (Jo. x. 10, 1 1, 
) I Ti o wir Achoſion | ; 
kwymedig wyf bob Noſon, 

F) Noddwr, a phob Dydd: 
fi, | Na 


L 204 ] 
Na ad i Gorph nac Enaid 
Wag naethu nebrhyw blaned 


Ond d' Aberth, a'm gwnaeth i yn rhydd. 


10. Fy Nghalon fach fy 'n agor, 
Can Prawt o'm Serch a rhagor 

Chwennychwn ddangos it': 
Ond beth a addaw Adyn ? 

Yn bennaf, fel Credadyn, 

Caiff d' Angeu aros yn fy Mryd. 
11. Caiff fod yn Drem anwyla', 
Ar hon a'm Hyſbryd gwilia? 

Tra fyddo ynnof Chwyth ; 

Per Ddrych y Cariad puraf, 
A gloywder hwn y gyrraf 
I Md bob brwnt annhirion Rith, 


12. Mor atgas yw pob Pechod 
Yngwydd yr Arglwydd uchod, 
(Gwae fi achleſu r Sarph !) 
Caf weld, ynol gwirionedd, 
Yn y Lleoedd 'r aeth Digllonedd 
Mor danllyd *mewn i Dyllau *th Gorph. 


13. Yn Ngwedd fy Oen digymmar, 
Caf weld pa Fryd a 'Thymmer 
I mi jawn-weddus ſy ; 
Sef, bod yn amyneddgar, 
Wrth bob-rhyw Ddyn yn hawddgar, 
Toſturiol, fel y buoſt 1 mi. 


14. Os tra *rwyf yn dy ddilyn, 
Y try neb i mi 'n Elyn, 
Dyſg i mi faddeu 'n rhwydd ; 
Dyſg im' gyflawni 'n ddiwyd 
I bawb, trwy hwyl fy Mywyd, 
Pob ddledus, pob gardodawl Swydd. 


15. Tr 


. -. 


SZ * we * | * 


I 
© [07 
5 
. ; 


. 
* 05 
'V. 
[> r 
o 
15 
* 
as 
0 


[ 205 ] 
. Trwy rym dy Grog a'i Hoeliong . - | 
Die i mi gadw * r Olion | 


O *Nwydau 'r Cnawd dan aws 
Na ad trwy ddim ei lygru, 
Ond i Ti ei gyſſegru | 
Fy Nghorph, hyd 'r Atgyfodiad draw. 
16, Pan ddelo yr Awr frydych, 


Pan mae pob Gwr yn chwennych 


F es or Hr 


: 2 
1 


128 . 
1 3 Ped 


Iw Enaid Gaer ddinam, 
Dy Weddi Di a'th Ddagre, 
Am hebrwng i i'm Mangre, 


Dy Fonwes Di, fy Abraham ! (Luc. xvi. 23. 
Ad. vii. 59. 


III. 


AN gefais Rag: flas, 
Oen hawddgar, o'th Ras 

O Hiraeth mor llawn 
Oedd 'r Yſpaid, nes gallel dy gaffael yn jawn! 
2, Gwas'naethwn cyn hyn 

Ddeddf Pechod a'i Wyn, 

Yn gyhoedd neu 'n glos; ; 
Ar unwaith daeth e ben i'm deffro o' Ffôs. 
3. Fy Nghalon, o'r blaen 

Mor g'letted a'r maen, 

Trywanwyd hi 'n Ilwyr, 


oechreuodd ddadfferru a thoddi fel Cwyr. 


4. Prin gwyddwn, pwy oedd 
Y Llaw am deffrodd ; 
Ond etto o'm mewn 


uw Gar anweledig a'i Sibrwd a glywn. 


5. Mor rhyfedd o Rad, 
A Dechreu Gwellhad, 


9 Oedd 


f 206 ] 
Oedd 'r Awgrym a ges 
'O fod fy Ngwaredydd yn cychwyn nes nes? 
6, Ces weld yn y man 
Ei Lun perffeith-lan, 
Fel un yn ei Waed - 
Ar Groes yn dyhuddo Bai Ada a'i Had. 
7. Y Gwyar mawr-bris, 
O bob Clwyt, ar frys 
Biſtylliai i'r Llawr; 
A —_— daeth arnaf doſt Arſwyd 'r un awr. 


8. Mor frwnt ac mor frych 
Erioed mewn un Drych 
Ni welſwn fy hun; 
O Leiddiaid yr Jeſu cyhuddwyd fi 'n un. 
9. Medd Satan ar hyn, 
Tra ſafwn yn ſynn: 
« Dy Gyfliw ſy ddu, 
&« Perthyni 1 Bechod ac Angeu a mi. 
10. Braidd attat, Jor mwyn, 
Cyfeiriais fy Nghwyn, 
Yn *Llwch ger dy fron, 
Yr unig Ddibennwr o'r Ddadl galed hon: 
14. Brith-ofnus yr own, 
Fy Ngoglud a rown 
Er hyn arnat Ti, 
Mai cawn fy nwyn adref i Odre dy Dy. 
12. Vn groyw ml glywn 
Trwy Lais oddifewn : 
« Wyt euog dy Wedd, 


“ Tyrd etto, a derbyn dwyn Bardwn a Hedd. 


13. * dra Hedd clud; 
anfum 'r un pryd, 


Fy 


£23 
* 


[ 207 J 
Fy Sothach ammhur Eq i. 25. 
Mor yſtig yr oeddyt iw hyſu yn wir. | 
14. I mi Manna gwynn, 
A gwir fywiol Lynn, 
Y rhoiſt yn y man; 
Irm Lluniaeth ſancteiddiaiſt dy hun, Garwr glan! 
I 1;. Dy Waed rhiol-wyrth 
Drodd Angeu o'm Pyrth, | 
A'r Dw'r* golchaiſt fi, (Joan xix. 34. 
Dy Eneu a'm galwodd 7th ganlyn yn hy. 
16, Pan welodd y Drwe, 
Mor ddiriaid ei Wg, 
Gynheſrwydd fy Rhan, 
Fe frochodd, gadew's iddo frochi ymlaen. 
17. Fy neiſyf *nawr yw: 
Na ad fi, fy Nuw! 
; Ces ynnot fy Nyth, 
el *Tifedd Goleuni a Bywyd tros fyth. 


If OS allan, dos trwy Ffydd 
, I Fynydd Calfar: ; 
wel rhwng dau Leidyr dy Ffrind Nef 


7 
* 
7 
"1 
. 
* 
5 
% 
4s 


Vn dioddef droſot ti. 

. Syrthia wrth Droed ei Groes, 

= A dywed, Moes fy Nuw! 

: Moes edrych ar dy Glwyfau di, 

Y Cans caf drwy rheini fyw. 

z. O marca 'r Gwyneb draw; 
Pa Fraw fy *n peri it ffol ? 

Fath Elyn fuoſt I'r Criſt gwynn, 

Daw hyn i'th Gof yn gloi. 
Fy | S 2. 


[ 208 ] 


4. Na chryn! mae hwn fath Wr, 
Carwr cyn cerir Ef, 

Parod i drwſio 'r gwaetha * u Drych G 
A Gwiſg ddifrych o'r Net. 


5. F' allai ni wyddoſt fodd 11 

I lunio *Madrodd gwiw! 

Dwed wrtho ond dy Gyflwr caeth 
Na gwell na gwaeth nag yw. 


6. Da ganddo 'r Galon fyth, 
Na thann goeg Rith o'i blaen, 

Iw thwyllo ? i hun, a phe bae lle, 
Yate? a'i Lygaid Tan. 


„ -» i.» 


VA 


I Wy'n gofyn dy Drugaredd 
R Er mwyn dy werthfawr Waed, 
Ac eglur Dyllan 'r Hoelion : 
fy yn dy Ddwylo a'th Draed: 2 
O golch fy Enzid aflan 
Yn wenn yn d *Waed, O Oen! : 
Gwiſg hi a gwir Gyfiawnder ; 


Ya rhodd trwy Ble dy Boen. 


2. Dioddefaiſt Annhrugaredd 
Ar Ddydd dy Benyd mawr, 
A'th anwyl Waed vn llifo 
Yn llynnau hyd y Llawr : 
Hyn oedd cyn y Dechreuad 
Vn ffyddlon yn dy Fryd, 
Roi dy lin Gorph yn Aberth 
Dros holl Bechodau 'r Byd. 


3. Gad 1 mi yn barchedig 
Byth deimlo 'r Briw a'r Loes 


[ 209 ] 

A gefaiſt Di i'm prynu, | 

an drengaiſt ar y Groes. 

Gwna finneu, ith Anrhydedd, 
Rhagllaw yn hyn o Fyd, | 

I fyw mewn Glendid Buchedd, 

Heb fag nac uchel Fryd. 

I 4. O Arglwydd, fy Nghreawdwr, 

pen Awdwr, Rhoddwr Hedd ! 

Dy Yſbryd dod i'm harwain 

Pth hyfryd nefol Wledd : . 

Caf yno ganu 'n llawen, 

Oen tirion, fyth i Ti, 

Am ddarfod i JT'i farw 

Mor fwynaidd droſofi. 


VI. 


re 


1. DHyſygwr mwyn fy Enaid wyt, 
Tragwyddol Oen y Ne! 

Cans buoſt farw droſofi, 

Dioddefaiſt yn fy Ile. 

2. Pan fo Pechadur gwan yn cael 
Maddeuant yn Ngwaed Criſt, 

Natur newydd iddo a roir, 

Ac agoredig Gluſt. 


3. Anadla arnaf finneu i fyw 
O'th Gariad gwreſog llonn, 

A gwna i dyfu 'n fwy bob Dydd 

Y Peth a roiſt i'm Bron. 

4. Anwylaf Geidwad cyfiawn, Criſt, 
O cadw fi rhag troi 

Oddiwrth dy Groes a'th Friwiau di, 

Byth ynddunt gwna fy nghloi, 


8 3 


2 — | 8 . n — 


5 a 
'1.; 
0 1 


| 


« 


[ 210 J 


5. I graffu arnat rh0 i mi, 


le er fy mod mor wan; 


Cans gwawr dy Wyneb di a'th Lais 


4 
* 


Dymunais i mi 'n Rhan. 


VII. 


UW 'r duwiau *gyd, 
A wnaeth y Byd, 
Pan ddaeth o'r Ne, 
Y Preſeb oedd ei Le: 


Vn addfwyn yno a gaed Mab Rhaàd, 


Er Budd i ni, 

Yn wael ei Fri, 

I fod fel hyn 

Yn wir Gydymmaith Dyn. 


. Rhvddhau a wnaeth 


Bob peth oedd gaeth 

Gwynn Blentyn Net ; 

Grym Pechod dorrodd Ef; 

Y peth y Ddeddf nis gwnà Yn dda, 
Trwy Glwyf a Chwys 

Gwnaeth E'n ddilys, 

Dwyg trwy ei Waed 

Lywodraeth Rhinwedd Rhad. 


. Tragwyddol Air! 


Ti yn Nehroth Mair 
Ta Gnawd a wnaed, 


Yn Eſgyrn, Gwythi a Gwaed : 


Dy D<ynol-Ddull a'th Boen, O Oen, 


Br; nodd vn ddrud 

Pth Deulu gyd 

Drigo mewn \ Hedd, 

Ne: Zwo! E dy W yneb-wedd, 


8 
5 
74 
8 
4 
* 
& 
5 
p I 
5 
K 
* 
F 
at 


EO 


[att 
VIII. 


1, O Jeſu gwynn, caredig Dduw, 
A greodd pobrhyw Sylwedd, 
Ac mewn Ffurf Dyn, trwy dirion Fodd, 
Gymmododd ddynol Gamwedd ! 


. Addolaf, molaf, O fy Mrawd, 

Dy Gnawd a': Ddawn aneirif, 

Ir hwn yn burach nag Aur coeth 

3 Aned o Groth y Wyryf. 

Y;. Gad i mi, Jeſu, i'm mawr Lles 

Vn nes fyth dy gyſannu; 

ob Parth o honot Ti i'm Min 

JI Rhyw Rin ſydd yn cyfrannu. 

o dymma 'r Corph a chwyſodd gynt 

Dros Helynt Meibion Adaa, 

A \ crengodd hefyd ar y Grog 

n llwythog o'n llym Draha. 

. Ymma i bob Pechadur prudd 

Mae gorchudd ac Ymgeledd, 

A Ffrydiau Hedd o Orſedd Ne 

Vn llifo 'n lle Dialedd. 

Ie. At eigion Calon Jeſu mwyn 

I Cyfeirir Cwyn pob Enaid; 

Y: ntet a'i llonna hi o hyd 

2 4'i lan Wynebpryd cannaid. 

Ni wyr un Angel yn y Nef, 

Mor ddofn, mor gref yw'r Undeb, 

by *n cydio 'r Enaid ag Oen Duw, 
| Tragwyddol yw *r Cymmundeb. 
d. Ganwyd ni oll, pob un a gred, 

(Gwiw Dynged) o'r gwynn Jeſu, 


Ln 

O'i Vſtlys ar Wth Gwayw-ffonn ; 3. 
Caf *nawr yn hon f' achleſu. 

9. Nid trwy ei Ddawn na 'i Waith ei hun 


Mae nebrhyw Ddyn yn ffyddlon, \ 
Ond hyn a ddaeth o Ing ein Jöôr, 85 
A'i Wavw-eſgor creulon. Joan xvi. 211. ll 


10. Deilliaiſt oi YMys, Duw ſydd Dyſt, 
Od wyt i Grift yn Aelod ; 

Darn wyt o'i Hymyſgaroedd hi, 

Plentyn ei Bru diwaelod. - Nt 

11. Hyn a bair ynnom dyner Serch b 

I anaerch Friwiau 'r ſeſu; = - 

Bod vn Blanhigion vn ei Waed, | = 

Yw Ii had nit 'n proffeſu. 

12. O'i Enedigaeth hyd ei Fedd, 

Fel Gwiedd i ni yw 'r Hanes; 

Canys ei Braidd ſy n dwyn ei Nod, 

Ei Briod yin, a'i Gares. 


* ern 0 i > . F 

. - AK at ALE ti Ad 
— 
. 


IX. 


1. TES U, ein gwiw ogonawl Ben, 

Per Dery3 in Calon, iraidd Bren! 
Yn dy HoelD fan i ni gad 
Ein Mabu s weld a'n Cvfiawnhad ; 
A chael yn yr Agendorr dan dy Fron 
Ymgeledd ſyth, lle 'r aeth y Wayw-ffon. 
2. R hyn beth ei alw 'n Ddammeg wneir; 
Canys mor hawdd i Blentyn ceir, 
Ac etto Gwr dyſgedig tynn 
Drenga cyn gallo gredu hyn: 
Hon yw'r Athronddyſg fry o uchaf Radd, 
A*r Nod i *dnabod. ymma 'r bychan Braidd-- FE 
3. 77 


1.200. RO Sr Gas eo ir RA 


2 C2 
— N 


SI 
<7 


[ 213 ] 
3. Cyd ag y pery Dynol-ryw, 
Cyd bo Jeſu *n Enneiniog Duw, 
Yr Alpha ac Omega crwnn 
O'r Scrythur fydd y Teſtun hwn ; 
\c mai Doethineb ydyw, gwyr pob un 
Sy 'n Blentyn i Ddoethineb ac o'i Llin: 


4. Am danaf fi, O Awdwr Rhad, 
= Bryf egwan fy 'n cofleidio *th Draed, 
Ac nid all hebot fyw un Awr, 
3 Fy Mhriod mwyn a'm Ceidwad mawr, 
Ile uchlaw fy hun dy garu 'rwy') 
, Da gennyf fae, egluro hyn yn fwy. 
. Llefaf yn groch. Pwy rydd im? Gluſt? 
1 Pwy ſy 'n dwyn Car trwy Galon drift ? 
Yn teimlo ddyfned Gwraidd a Rhwd 
Ei Bechod, ac gone yw ond Cwd 
0 Frynti, ac ni wyr na Modd na Grym ? 
JS owrandawed hwn, nid drwg 'r Argoelion ddim. 


b. Eithr y neb 0'i Febyd-Oes 
Fu 'n eſmwyth arno, teg ei Foes, 
A phrin yn teimlo Cnawd na Chig, 
Na pheth yw Balchder, Trachwant, Dig; 
ao bob Peth yn rhydd yn gwneud ei hun: 
byddar a dall yw hwn o annoeth Ddyn. 


„Vr Yſbryd puraf, ucha 'i Fraint, 
Vr hwn a eilw pawb yn Sant, 
Beth yw yngwydd yr Arglwydd mawr, 
Yr hwn a greodd Nef a Llawr, 
nd fel rhyw Ddeilen eiddil yn y Coed? 
wwnaeth EF i honno hefyd felly fod. 
„ Pob Bywyd gwir oddiuchod fy ; 
Mae Rheſwm hefyd am Angeu du; - 


Barn Duw a ddamnia i mewn iw Safn, 
Eithr ei Galon ſy'n gwaraf'n: 


8 * + 7 4 7 5 
*7 "a r W 


2 — 8 


Angeu 


[ 214 ] 
Angeu wel Dyn wrth ganfod Hanfod Duw, 
Ei Galon a ganfyddo, a ddiſgwil fyw. 


9. Rhown i Lyfr Bywyd Clod, Amen! 
Oedd gynt e dan Feeſen-Lenn, 
A ſaith S6l cadarn yn ei gau, 
Hyd nis nethao *r Oen difai; 
Vr Oen, mwyn Gyfaill i'r Pechadur gwael, 
Pr hunan-gyfiawn Gelyn ſorr ei Ael. 


10. Y Titl ddarllenid ar y Groes, 
(Fel Rubi, gwaedliw Belydr roes) 
Beth oedd ! Hwn yw Trmanuct, 


« Rhith y Buch Cymmod yn ddigel!” CLS. xvi. 
Gwrtheba 'n Natur fol, os hyn a ly W, P, 10. 


Trwy Lw f* a'i cadarnha 'r anfarwol Dduw. 


11. Fel ma; byv f,” cyhoeddodd Ef, (P/. cx. 4. 


(Rhwn ni d&wed dim ond Amen gref, 
Ei Air a'i Weithred ſydd gyttun, 
Gwna a llefara dan yr un, 

Ac ni *difara fyth o'i Arfaeth prudd :) 

« Fy Mab yn ddiau Arch-Offeiriad fydd.” 


12. Wele mae 'n dyfod gwir Fab Duw, 
A'i Oſfeiriadacth dwed beth yw 3 
Eb Ef: Y Tad a'm car i 'n fawr, 
Ac Achos newydd ſydd ynawr, 


Fy Einioes ſef fy mod mor rhwydd yn rhoĩ, (Jo. X.17, 


under pur tros Ddyn i barottoi. 


13. Mae 'r Geiriau 'n ſcrifennedig draw 
Ai gwir yw'r Peth? Y Ffordd y daw 
Pob un iw wybod yn ddilyth, 
| Sydd unig, er amrywied fyth : 
Ychydig Fudd pob arall Brawf neu Dyſt, 
Nid Criſtion, ond a deimlo Nerth Gwaed Criſt, 


14. Y 


da 


— 


[ 215 ] 
14. Y fawl, wrth gaffael gweld ryw awr 
Yn y Goleuni ei Wallau mawr, 
A ymgais fendio 'i hun y Gwall, 
Gais wneud Daioni fwy nag a all, 
Gan flino 'i hunan yia mhob aniryw Wedd : 
Ni *dnebydd byth fel hyn mo'i Brynwr hedd. 


15. Ond pan fo Pechwr, wrth ddeffroi 
O Gwig, yn clywed Angeu 'n cno1, 
Yn addef fod y Drwg yn gas, 
Ac etto nad eill ef heb Ris 


Ddwyn Ffrwythau gwell, gan wylo'n doſt am hyn : 
Cyn galw braidd, mae 'r Jeſu wrth ei glun. 


16, Fa fodd yr wyt? ”—Ya wael fy Null, 

Aflan, yn haeddu Tophet hyll.— 

Ebru ydd yr att: b Carwr Dyn, 

% Derbyn, fy Mab, dy Bardwn gwynn, 
* Sif ar dy Draed, ymdò a'm Gwiſg, a chred, 
„Dy Olwg arnaf dal, a llawen hed. 
17. Yr Enaid Yſbryd newydd gaiff, 

Y peth a archo Criſt, hi a'i gwnaiff, 

Hi a dremia ar yr Oen drwy Ffydd, 

(Llygaid i hynny, Duw &u rhydd) 
Saf ar ei "I hraed, amwiſga 'r Trwſiad gwiw, 
A chyda 'r Oen chwyp cydnabyddus yw. 
18. Gwylder Pechadur, dwyfol Nerth, 

Buan fy 'n ymgyſlylltu 'n ferth, 

Rhain yn y Galon gwreiddio wnant, 

Ar wan o'u gilydd byth ni-ant : 
Nid mwy, o eiſieu Grym, meth Meddwl da, 
Llawn Rwydd-deb hy Yr Graſau hyn barha. 
19. Gorphwys yn gyntaf eirch ein Jon 

'r Enaid ; wedyn bwytta 'n llonn ; 

Nol hynny rhyw-beth iddi a rydd, 

I brofi Dewrdra cywir Ffydd. 


[ 216 ] 

Hi weithia; ond 'nol gorphen ei holl Waith, 
Gan mwyaf ni wna hi mo'i goffa chwaith. 
20. Pe doe rhyw Or-hoen wag ddiflas 

W:th weld ei Gwaith a wnaeth trwy Ras; 

Edliw ar frys y Gwyldra glan 

Feiau gynnifer, mawr a man, 
Yn wridog try hi at Chwys Criſt a'i Rin, 
Diolch i Dduw am allu asghofio 'i hun. 
21. Awydd Ffyddloniaid fy 'n ddibaid, 

I gael a gogoneddu 'r Rhad ; 

Ymſynniant Nos a Dydd, y Modd 

Y gallant oreu haeddu ei Fodd, 
*Rhwn a'u gwaredodd o law Uffern gaeth, 
Ac yn goronog Briod iddo a wnaeth. 


22. Wrth Arch yr Jeſu rhed pob Tyſt 
I agor *nawr bob byddar Gluſt, 
Bob Llygad dill. Pan alwom ni, 
Dwed Yatef Epphatha o fry : 
Ni thraethir mwy 'n ddiles 'r Efengyl rydd, 
Yr Oen nid heb ei graft-olygu fydd. 


23. Yr Arglwydd a ordeinia 'r Gair ; 
Chwennychem Fendith i'r holl Ddae'r; 
Tydi haelionus Jor pob Dyn, 

Ir jawn Ffydd pob Gwrandawydd tynn, 

Trwy Gluſt a Chalon aed dy Air yn llymm, 

Neſha dy hun, pan ſoniom am dy Rym. 


X. 


I. RIST ar y Pren, 
A'i Eglwys wenn, 
Sydd anwyl im', 


Ond rhain, ni cheiſiaf ddim : 


217 } 


Pe doi 1 lawr, 


Ei Waed ſy'n fy nglanhau Rhag TH wp - 


Nid ofnwn *nawr, 

Talwyd fy Nled 

Trwy Gymmod rhwyddaf ped. 
. Nes delo Ef | 

I'm dwyn i Dref, 

Caf wrth ei Groes 

Eiſtedd yn iſel-foes; 


A gwrando Llais fy Jon Mor llonn; 


Iv Enw Mawl 

Rhof yn ddidawl, 

Am wario 'i Waed 

I'm dwyn i Gorlan Rhad, 

z. Gwyddoſt, fy Oen! 

Nid allwn ſon 

Mai gwnes ddim da. 
Rhydd Ris (pwy a'i nacca?) 


Gipiodd Pechadur gwann O'r Tan, 


Rhoes 1 mi fyw 
Ymmbhlith dy Ryw, 

Lle *rwyt Ti 'n Ben 
Tra-nerthol byth, Amen. 


XI. 


Yſg i mi fwy o Ffyrdd dy Rid, 
O Fab y Tad bendigaid ! 
Sefydla fi yn y Gras maith 


A ddaeth drwy *th Waed diniu ald. = 


2, Dangos dy Glwyfau *n fynych jawn 
I mi, a'u Dawn yn bendant; 


Cyffeſed f' Enaid fach, mai hon 


Yw Ffynnon' ei holl Ffynniant, 


. 


— 
— — 

— ͤ K ⁰· 
— - R : 
— 5 _- 
- - _ 

ry — - — — — 
2 2 —— = — 

- 
* — 


218 
3. O Serch i Ti, fel Colled bid - 
Pob Golud allwn feddu, 
Ie pob Enw a phob Peth, 
ewn cyffelybiaeth, Gwegi. 


4. Pam y goddefit, rafol Oen, 
Droſofi 3 

Droſoñ Ddyn mor ddrw wael? 
O! Gariad hael ac Bala 


5. Dy galon fwyn nid allai fyth 
Fy ngweld mewn Rhith mor arw, 
Yn 'Sglyfaeth fod Ir Angeu blin 
Dy hun gwell gennit farw. E 


6. Argrapha 'n ddwfn y Pethau hyn, 
Ie bythol yn fy Nghalon, 

Hyd yn rhyw fodd y bo i mi 
Adtalu 'th Gariad tirion. 

7. Ond pwy all dalu 'r Dyled hwn? 
P'le 5 ddim attebol ? 


Tydi, pan peſt fath Ing a Briw, 
Duw oeddyt, Duw anfeidrol. 


8. I ganfod beunydd rho i mi 
Gan hynny yn fw 


goleu, | 
Mai hael yw'th Roddion di fel Gwlith, 


Dyledwr byth wyf finneu. 
XII. 


IS a ddacth i'm Ty | 
C 


Clodforaf Dduw am fy ngeni; 
am yr ail Aniad o Dduw, 
O farw, fyth i fod yn fyw. 
Duw gwynn, o hyn lai. bydd 
Trwy'r dyrys Fyd 40 Arweinydd: 
Trwy'r Byd hwn bydd, O Jeſu! . 
In Ffonn ac yn Ffordd | RS --- 


219 } 
Yn bennaf, beth wha N fo, 


Oddiwrthyt Ti na 'm deno. ' 

Dy Ewyllys glan ti a elli 
yflawni ie ynnofi. 

Meddyg doeth, a wyr ba fur 

I dein y fath Adyn, yd 
Rho i mi Gluſt Yth glywai 

Fy Jor byw, yn ddibaid. 
Bid cywir fy Enaid amdlawd 


Iw Duw cu, a fu yn y Cnawd. 
Gwna fi Yr Oen gwyarllyd 


Yn ffyddlon Galon i gyd. 
O cynnal fy holl Gamre, 
Tan ddelwyf fry i Fro 'r Ne ; 
Vth Fron di, dirion Fro, 
Fal Deryn yno i dario. 
. IJ Pob Peth a fu, a ſydd, neu a ddaw, 
Vn ddiau maent yn dy e (nt 
Y Blaen-firwyth wyt Ti a an 
O'r Bedd, er Budd i bawb a gred! 


XIII. 
AN allwy' ei fwytta Ef, 
| Hyn ſydd jachuſaf i mi, 
IA phan fo N. wr, Dun Net, 
Yn tywallt im' ei Eli. 
Ond yn gorphorol in' 
Gan na roir y fath Ddawn, 
Ond mewn Sacrafen rin, 
Ar Brydiau pan fo jawn : 
2. Am hynny rhaid im? gael 
Rhyw Baentiad, ac heb gyftra 
0 flaen f' Enaid ei ddal, 
. Wrth gyſgu ac yn neo 
N Myfyrdol, n meddaf, 
Am dano Ef o ne 


yn oh 


-['220 ] 

Mal pe digwydd'ſai 'm Rhan © | © 

Iw wall Ef yn y Byd. 
3. Mal gwelwn Ef ar Wair | 

Mewn Beudy yn newydd-eni ; 
A chwed'n wrth ſugno Mair, 

Fel pob Dyn bach, yn llonni ; 
Ac 'nol iw dyner Fin 

O-flino ar y Fron, 
Yn y Preſeb i gael Hun 

V Plentyn modd y rhon. 


4. Mi a welaf ddwyn Mab Duw 
I gael enwaedu arno z 
Fel Pech-Offrwm, ei Friw | 
Cychwyn a wnaeth oddiyno. 
*Mhen encyd wedi hyn, 
Mi a welaf Simeon 
Ac Anna yn cael eu Gwynn 
Wrth weld y Mebyn hwn. 


5. Tebygwn, d *accw 'r Llange 
Ym Mwthan heb wledig, 
Yn gwneud fel pob jefangc, 
Un tro yn helpu 'redig, 
Allan o'r Ardd maes law 


Rhyw Lyſiau 'n cyrchu 'n rhwydd, 


Dro arall yntef draw 
Saernia, ei jawn Swydd. 
6. Pan gofwyf, fod E'n Dduw 
Y Duwiau *gyd, ac etto 
(Gan mai cynnefin yw, 
Nid ehud *r hwn a ddwetto 
Mai felly bu,) yn cael 
Gan Geraint lawer Senn 
Trwy eu Somparwch al : 
Dymunwn guddio *Mhen. 


Mi 


[221 J 
7. Mi wela 'r Bwrdd tylawd, 
Ac arno Farlis-Fara, 
Cawl Ffacbys, Llaeth, o Flawd 
A Dwfr rhyw Fwyd o'r garwa', 
Ar Sabbath-Hwyr rhyw Byig ; 
A'r modd gwna 'r Llengcyi gwynn 
Yn ddefoſiynol-ddyſg 
Y Weddi wedi a chyn. 
3. Mi welaf Jeep hen | 
Heb Anadl accw 'n gorwedd, 
Y Llengcyn wrth ei Ben 
Yn cau 'r Amrantau marwaidd 
Ffansiaf ; gyda 'i Fam 
Yn wylo megis hi, 
A chwedyn yn ddinam 
Yn cynnal hi a'r Ty. 
. Blin ganddi golli'r Mab; 
” Btto hi rydd 2 Bendith, 
Fe & at Joan Dad, 
Gan erfyn yn iſel-rith, 
0 Bedyddia fir un wedd 
« I wir newydd-deb Bryd, 
« Ac yn Bregethwr Hedd 
« Cyſlegra fi 'r un pryd. 
10, Mi a'i gwela 'n glinio *lawr 
Hyd 'r En yn Jordan grilial. 
Rhaid iddo fynd ynawr 
Ar hyn 1 Vo anal : 
Yno heb Fwyd y mae, 
Heb Gwſg na Chymp'ni Dyn, 
'Myſg Milod, *Llyllon gau, 
Yn drwm ei Fryd a 1 
11. Mi glywa 'r Temtiwr hyll 


Yn dechreu Araith 185 3 
** 3 


L 222. ] 
Mae f' Jeſu 'n wann ei Ddull, 
Pob Nerthoedd yn ddeffygiol, 
Ei Barab ſydd ar drai; 
Felly pan hyrria 'r Fall, 
Adrodd rhyw Fannau y mae 
O'r Scrythur, oreu y gall. 


12. Mi welaf yn y man 
Y Fall er hyn yn cilio; 

Mae rhyw-beth, fel Fflamm Dan, 
Ar frys yn ei ormeilio. 

Immanuel a ſaif; | 
Daw *nawr Angelion Parch 


] weini ar eu Nat, 
A diſgwil am ei Arch. 


13. Mi a'i gwela 'n cyſgu 'n llonn 
Un tro ar y Gobennydd 
Mewn Llong dan Wynt a Thonn ; 
Pawb ofnent lwyr Ddihenydd, 
Fe wrth y Dymmeſtl ddwed, 
Taw ! a bu Gofteg mawr, 
Nid Awel mwy ar led, 
A*r Mor fel Gwydyr-Lawr. 
14. Pa fath yw hwn ar Ddyn ? 
Bu 'n cilio ei hun mor ddiddig 
Gynneu, pan yn eu Gwyn 
V tafient atto Gerrig. 
Gwyrthiau un pryd fe wnä, 
No cryno Brynn a Gallt; 
Pryd arall i Goedwig & 
Liw Nos, i wylo 'n hallt. 
15. Pan yn ei Fawredd Naf 
Ef dros ennyd y gwelaf, 
Tebygwn, Marw a wnaf! 


Ond yn ei Rith iſelaf 


Fal 


8 [ 223 ] 
Fal an deimlwyf Ef, 
Nid oe un Galon awd 
Mor fach a gwyl is Nef, | 
Ag ydoedd hwn fy Mrawd. 
16. Fel, caiff E' fod yn Dduw, 
Ac arfer dwyfol Allu 
P'le bynnag cymmwys yw ; 
Ei gredu nid wy 'n pallu: 
Y Dyndod gweld a wnawn, 
Cans fy Immanuel gwynn 
Mewn Corph ac Enaid cawn, 
Ac Yibryd, yn wir Ddyn. 
17. Ei weled Ef ar Daith 
Yn eiſtedd wrth y Ffynnon, 
A dechreu addfwyn Jaith 
A*r S'maries yn union, 
Diddanus jawn yw hyn : 
Ond ei weld gyda thi, 
O Fagd len, yr Ymdrin 
Mor hyfryd yw 1 mi! 


18. Ei Draed, drwy 'th Ddagrau 'n wlyb, 


Sych, O Chwaer fawr dy Raddiad ! 
Cuſenni hwynt ar gip _ 

Eilwaith ar Ddydd en Claddiad : 
Wrth ei weld yn yr Ardd 

Gydath, *nol gadaw'r Bedd, 
Mwy Llonnder allan a dardd— 

Mair. Arghwydd ! melus Wliedd ! 


19. Fe genfydd Weddw brudd 
Wrth Elor ei Mab yn ochain, 
AnadL#'r Llange fe rydd, _ 
Dwed wrth hon, Paid à llefain ! 
Ac arall Ddydd wrth fynd 
Ei hunan at ryw Fedd . 


Sef 


[ 224 ] 
Sef Lazarus ei Ffrind, 
Fe wyla 'n drwm ei Wedd, 


20. Caf Deimlad er i'm Bron 
Wrth weld, *mhlith mwyn Barablon, 
Fal mae Efe mor llonn 
Yn golchi Traed Diſgyblion: 
Gwelaf Joan dan yr — 
Ar Fonwes Jeſu hael, 
Lle gwybod llawer Rhin, 
Cyn eraill, y mae 'n cael. 
21. Un tro penydiwn f' hun; 
Ond daeth i'm Calon gofio 
Corph Criſt a'i Ddwylo gwynn, 
Fel *roent yn r Ardd yn noſio, 
Pan ruthrodd ei _ coch 


Rhwng Chwys a u *n Nant 
A Gofidiau Uffern r : 


Iw Eſgyrn grynu a wnaent. 
22. Ffarwel, ddywedais nawr, 

I Benyd hunan-ddyfais ! 
Wrth Boenau'r Jeſu mayr, 

Fal Cwyr *flaen Tan, meddalais : 
Yn Nrych y Poenau hyn 

Ca *Nghalon weld Llid Duw, A > 
Ac hefyd y Golch-Lynn (Zech. xiii. 1. 

I Bechod o bob rhyw. 
23. Canwaith diolcha 'n fſiwr ! 

Nid allaf lai na gwrido, 
Pan fo Duw, fel fy Ngwr, 

Yn goddef ei benydio | 
1 i'm harbed i; 

roſof yn crefu 'n gaeth: 

Dirgelwch yw, ag pe” 

I Feddwl Dyn rhy faith, 


XIV, Pod: 


1 
NV 


O'dd gallwn odde” f? Anian ddiffaith, 
Neu fodlon fod mewn Agwedd Dyn, 
Ped nas gwybaſwn fod Duw unwaith 
Yn Ddyn, a Phryfyn gwael ei hun? 
Ond 'nawr *rwy*n hoffi 'r ddynol Ben-pryd, 
Waith fod fy Nehrewr i 'r un ffunyd; 
A hawdd iw Galon Gun 
Doſturio 'n ddwys fel hyn 
Wrth Gyſtudd Dyn. 


XV. 


I. EWN mwyndra Defoſiwn, 
Gan berchi Gwaed Jeſu, 
Ymlaen yr ymdeithiwn, | 
A chawn ein llocheſu 
Ym mhobrhyw Ran o'i Glwyfau glan. 
2. Doed, Arglwydd gogonaid, 
| I ni Bechaduriaid 
Dy Waed yn ei Lonaid, | 
I'n gwneud yn fendigaid : 
Ni, dlawd ein Cri, down attat ti. 
3. Ti, waedlyd Oen anwyl, 
Gofleidio wnawn innen, 
Am fod arnat gan-mil 
O raſlawn Ddefnynnau; | 
A derbyn y Maeth o'th Glwyfau a ddaeth. 


4. Am d' holl Glwyfau poenus, 
Sy iw cofio hoff gennyf, 
*Rwy 'n oriol ddiolchus, 
VP ns canmol eu Holl-rif: 
Fi, drwy'th Waed, Oen! wyf rydd om Poen. 


Pods 


[ 226 ] 
5. Ar Ddydd ei Enwaediad 
Criſt eiſioes Waed gollodd; 
Y cyntaf Waed-rediad | 
Yn rymmus ymbiliodd 
Drugaredd fri i rai fel ni. 


6. Duw yw Ef uwch Nefoedd ; 
Ond hefyd yn Natur 
Ei Ddyndod fe gafodd 
Rwyſg dros bob Creadur ; 
Ie ir Dyn y plyg pob Glin. 


7. Ei ber Enw IE SU, 
Nol Gair pob Gweledydd, | 
Sydd i ni 'n hyfpyſu 
Yr bynod Waredydd : 
Yn Ddyn f* ai gwnaedͤ o Ddafjdd-Had. 


8. Rhwn Enw urddaſol, 
Fel Scrifen liw-rhoſyn, | d 
Ar bob tro yn raſol 
Ei Wawr 1 ni eſtyn; 
Ond erchyll ei Swn i Uffern-Gwn. 


. Fal Llog, dy Glwyf cyntaf 
a A basddodd y * z C 


Y Gwr jefan 8 
Am hyn, 5 b Brychyn; 
erioed 


Hebddo, beth fae y Priod au Tai? 


10. A glybwyd 
Vmmhlith Rhyfeddodau, 61144 Wt G 
Fod Garddwr mor ddiwyd 
A dyfrhau ei Flodeu, | 
(Heblaw Chwys drud) i Waed i gyd?  - 
11. Vm Mynydd Olewydd 0 
Fath un goddiweddais : 1 0. 


y TY | 
Agorai'r Poen Chwys-dyllau ei Groen. 
12. Y Chwys, cymmy * 
FE 13 Greaed 0 hl! Geledd YU 4 ICE 
i Ddwyfron, TNT 
Ei Ardd a daenellodd: 
Iw Dad yn hardd cais wneud yr Ardd. 113 
13. Cyffeſwyr, Merthyron, | 
O hyn drwy'r holl Oeſoedd, 
2 a a ryfon, 
Vn d' E > fododa, 
Fel Blodeu per, i Ti 1 Lin in Net. | 
14. Gwag Ymred Gofalon, 
Baich Triftwch, Cyfyngdra, 
A yrraf o'm Calon 
'Trwy Rin yr Ing ymma : 
Mynych o hyd y daw i'm Bryd. 
15. Dy Waed-Chwys yn Ffrydoedd, 
Oen glwys, arnom glawia; 
Nid oes trwy *r holl Fydoedd 


Ddim gwell a'n bendiga : 
O werthfawr Chwys! O Waed dilys! 


16. Dy Gor 3 glan gwyryfol, 


Mor dyner a gwirion, 
A Gwaed fu 'n Jdylifol 


Trwy'r Fflangell annhirion : 
Gwnaed hon, * G'lofn, yn Scarlad dwfn, 


17. Diferyn bach bittw 
Yn neidio oddiwrthyt, 
A hwn, i'm mawr Elw, 
Pe *Nghalon gyffyrddit, 
5 ya holl-jach gwnae *Nghalon fach. 


228 


18. Ond gwel! o'$4dwy. Vſgwydd 
Gwacd-Depſon {yh yg 353 
Y Ddaeat yit.hylwydd- / : 
Fe wlycha, fel Cafad : 7 
Oh faint yw Rhad y fath WIybhad! 


19. Mor greulon fe th gurwyd 
& A 1 amryw Gernodiau, 
Mor neirif'fo th dorrwyd 
*Rhyd Corph ac Aelodau, 
Ni wela 'i Fann heb gael ei Ran. 
o. Dy Lachau a'th Gleiſiau, 
Dy Friwiau, Waredydd! 
Ni, deilwng o Giftau, 
A geidw 'n dragywydd | 
Rhag Och-Lef gaeth,. a Gloeſau maith. 
21. Ynol it ddiodde* . 
Dy guro, gadwyno, , 


Rhyw ddyrras a feiddie 
A Phoer dy ddiwyno : 


Dan Wawd dy Ben gadd Goto Ddrain. 


22. On Roſyn mwyneiddlan! 
Rwyt nawr lawn o Bigau: 

Dy Sawr ſydd fal Celain; 
I'm Firden fe e 
Fath Arogl mwyn, ar d' ol fe m tynn. 


23. Ei Groes a gorfyddal 
Ar Jeſu hun gludo: 
Trwy Lwyth el 3 


Wnae 'r Gwaed yn fwy ffrydio; ; 2 


Fel hyn yr a hyd Golgetha. 


24. Drwy newid ei Ddillad, 
Nol cael fath Ddyrnodiau, 


Hawdd 


* 


Da 


[ 229 ] 


Hawdd predu y pellid 
Mai glynodd "Tammeidiau 


O Gig a Chroen wrth Wiſgoedd Poen. 


25. Ei Gamrau oedd waedlyd, 
Gan Ddafnau yn rhifog ; 
Y Ffordd i'r Bryan P 
Gadd Nodau mawrwerthiog ; 
Lluddedig aeth Duw Jon ei Daith. 
26. Yn barod i'r 'Lladdfa, 
Trywanwyd Llè 'r Hoelion, 
I dalu Dled Adaa, 
Y Ddae'r a'i Thrigolion : 
Yr Oen yn fad ddwg hyn i gyd. 
27. Diod chwerw fe brofodd, 
Nol iddunt ei chynnyg : 
Ei Bwrpas fe gofiodd, 
A'i Gyngor arbennig, 
Mawrfrydig dan e1 Babell wann. 
28, Noethlummyn c'wilyddwyd 
O flaen yr holl Dyrfa 
Jon cyfiawn; bendithwyd 
Mair, Joan, iw Gyrfa: 


Nol goſtwng Pen, hed 'r Enaid wenn. 


29. Vr Oen draw 'n hoeliedig 
Ti a'i gweli yn gwaedu! 
Fe rydd, yn dy Ddiffyg, 
Ei Waed it* heb oedi: 
Daeth pedair Ffrwd oddiwrtho 'n frwd. 


30. Rhyw Ran o'r Gwaed hynny 
Pan gaffo er ffiei Adia', 
Heblaw ei bardynu, 

F* a'i cywir- ſancteiddia 


a 1 Nol glanaf Lun Jeſu ei hun. 
U 31. Un 


[ 230 ] 
31. Un Archoll fydd etto, 
A wnzel yn ei Vſtlys; (cymbara Gen. ii. 2 1. 
Trwy hon, neb a gretto, 
A aiff 1 Baradwys : 
Olew a Gwin a ddaw o'i Mun. 


32. Y Fam-Dref hon wiw-glod 
| Bair, wrth'yr Ail- Aniad, 
O Anian Duw uchod 
Bob addas Gyfranniad : 
Y Winwydden a rydd iw Cheingciau Sudd. 


33. O'r YRlys feluſol 
Mae'r Gwaed-Win yn cwnnu, 
A Chorph Jeſu g raſol, 
WM Liuniaeth i'r rheini 
Vn jawn a aent i'r Sacrament. 


34. O Arglwydd, pwy 'n Dryſor 
Dy Gorph wna jak golleadio, 
Ac ni chlyw dy Ffafor 
Ei Yſbryd yn *neinio ? 


Dy Gorph a'th Waed, yw ff Ymborth Rhad. 


35. Am 'r Olew per ymma 
Fy Nghalon it af: 
O * lo 'r Dryforta, 
Cins yno y nythaf: 
O gad fi men i'r Annedd hwn, 


36. O Yſtlys ſanReidd-wedd ! 
Wrth farw *th gyfarchaf - 
O'm holl Draul o'r, diwedd 
V. d' Aber gorphwyſaf: 
F Enaid ar frys a red rr Llys. 


37. Jor, trwy dy bum Yſſig 
Fel Porphor yſplennydd, 


Gorck- 


231 ] 
Gorchfygaiſt Rym ffyrnig 
Y Fall yn dragywydd, 
Pechod, a'r Bedd ; i ni roiſt Hed@d. 
38. Trwy'r Gwaed Pethau dae'rol 
A nefol ſancteiddir, 
A wneir yn gymmerol 
A chyflawn berffeithir; 
A'thrwy'r unrhyw, caf finneu fyw. 
3g. Dy Waed ſydd yn aedio 
5 A Nerthoedd,y Drindod 
Y rhai ſydd yn troedio 
Ar eu Pererindod. 
Rhoed mawr a man Barch iddo 'n lan! 


XVI. 


1. Ben llawn Car a Briwiau, 


Dan bigog Goron Ddrain, 
A thitheu 'n Dduw y Duwiau 
Cyn mynd Ir Poenau rhain : 
Pen, fu'ſai mor fawrygus 
Mewn pur Ddiſgleirdeb fry, 
Ynawr mewn Dull dirmygus; 


Derbyn fy Nghyfarch 1! _ 
2, Gwynebpryd gynt ardderchog, 


Yn tarfu Brynniau 'r Byd; (E/ cxiv. 6. 


Gwynebpryd trugar ſerchog, 
Pwy boerodd ar dy Bryd ? 
Mor welw-las ywed' Obwg! 
Pa greulon Law mor ſytli 
Ddiffoddai 'n llyn, attolwg, 
Y Llygaid mwynaf fyth ? 


3+ Caruaidd Goch dy Ruddiay, 
A'r Wefus ddeifnus-hedd, 
U2 


I 


232 ] 
Amiiwiodd er ys dyddiau; 
Buoſt yn nghaerau 'r Bedd, 
Archwaethaiſt chwerwder Angen, 
Diftannodd *ddiar dy En 
Trey ddygnedd ei Grafangau 
Pob bywiol hoenus Wen. 


4. Yſywaeth ! dy Faich caled, 
Fy ngharediccaf Jon, 
Beth ydoedd ond fy Nyled, 
Fy Mhechod i a'i Boen ? 
Gwel ymma dy Droſeddwr 
Yn gwrido yn dy wydd ; 
O dyro, f' Amgeleddwr, 
ael Bardwn 1 mi 'n rhwydd. 
. Cyfcddef fi, fy Ngheidwad, 
: D? Dead ee 
Mi wnn, pa fath Ddylanwad 
O Rad ſydd yn dy Groes ; 
A'r modd — d Olewydd 
Ennillaiſt i m' mor gaeth, 
I gaffael Calon newydd, 
A*r Sacrament i'm Maeth. 


6. Gad i mi i'th ymganlyn, 
Ac yn dy Oſgordd fod : 

O caniatta i'r Gwan-dd 
Gofleidio *th glwyfus Droed, 

Studio dy holl Greithiau, 

Pob Gloes dy Gorph a'th Fron ; 
Pe gallwn rhwng fy Mreichiau 
Ond dal y Gelain hon! 
7. Mor jachus i m' a pheraidd 
Vw diangc, yn fy Mryd, 

Rhag Helbul ac Oferedd, 
At hwn fy Nhryſor clid! 


[ 233 ] 
Pan allwyf, fel dy Aelod, 
Gyd-farw yn dy Fedd, 
(Sacrafen-Wyrth ddiwaelod) 
Mor nefol yw fy Hedd ! 
8. Bydd agos i m' wrth alw 
Ym mhob Cyfyngder prudd, 
A dal o'm hlaen dy Ddelw, 
Dy Farw-Ddull bob Dydd : 
Caf yno 'n ddilys ddarllen 
Fy etholedig Ran ; 
Gwell yw, nag Eden-Betllan, 
I mi dy Arteith-Fann. 
9. Diolchaf it' o'm calon 
Am Gr dy Enaid, jôr! 
Ac am dy holl Ofalon, 
Dy Groes a'th Feddrod oer. 


Tydi-yw *'r Galon gywir, 
A'm ceidw yn adilyth 

Ar Ddaeren a thrwy'r Awyr, 
Ac ni ddaw Yſgar byth. 


10. Trwy Gudeb mi ddeifyfwn 
Sugno 'th Ffun olaf di; 

Pob Deigryn mi a'i hyfwn; 
Dy neſaf Gar wyfi. 

Oddiwrthyt Ti ni thaſgwn, “ 
Ped ymddangoſit im, 

Cans Aſgwrn wyt o'm Haſgwrn, 
Ac nid Drychiolaeth ddim. 


11. Pan ddelo y Dydd-terfyn ; 
Ar f* Oes yn hyn o Fyd, 

Clyw, Jeſu, f' olaf Erfyn: | 
Cymmorthaiſt fi o hyd, 


[, 


a. aa” 


Saf 


„ a. 


TT 


— — 


® Ni ddychrynwn, — ni chiliwn ynol, 


[ 234 ] 
Saf ar fy nghyfer hefyd 
Yn y mawr Ddwthwn hyn, 
A gyrr i 9 bob Gofid 


rwy Rinwedd d' Angeu gwynn. 


12. Tra fyddo *Ngrudd mor ddeſtlus 
Yn laſs ar dy Fraich, 

Y Myrrh.o'th ſanctaidd Vſtlys 
Enneinia *N 15 aſiach: 

Yr Enaid hol Di 'n gynnes, 
Nes delo 'r 4 ar Dydd 

I gyrchu (tirion Hanes) 

1 Chyfaill hen o'r Pridd. 


XVII. 


UW ddwedodd wrth ei Fab ei hun, 
Mae'n Bryd wrth Ddyn dofturio ; 
« Dos Di fy Nghalon, Goron glud, 
« A bydd yn Jechyd iddo; 
« Gwared rhag Pechod, greulon Gawr, 
„ Lladd Angeu, ei Ormeſwr mawr, . 
Gad iddo fyw fyth gydath. 


2. Bu erchyll Frwydyr felly 'n glau 
Rhwng 'r Oen ac Angau anfad ; 

Y bywiol Jon gorchfyg n a wnaeth, 
Ar Angeu daeth Ancheinhiind. 

Y Scrythur dyſtia hyn heb ball, 


Un Angeu a araflyngea r A, (Hof. xiii. 14. 
A'i faeddu 'n orfoleddas. 


3. Er pan fu Criſt, ein Paſg-Oen gwiw 
A ordeiniodd Duw i'n gwared, oh 
Yn Aberth droſom ar y Grog 
Dan wreſog Jas ei Gariad ; . 


L 235]. 
Taenella 'n Dryſau ei Waed rhin, 
Yn erbyn Angeu daliwn hyn, 
Ni chwrdd & ni 'r Diniſtrydd. (Exod, xii. 23. 


XVIII. 


TH Dad, O Jeſu, rhoddwn Glòôd 
1 O eigion Goſtyngeiddrwydd, 

Mor hael ac addfwyn am ei fod: 

Trwy unrhyw angenrheidrwydd, 
Rhown Barch i'r Vſbryd, ſy'n bywhau: 
R hyn a'th wna Di mor gu heb Drai 

I'n Bron, yw 'r Brynedigaeth. 


Gwallau yr Argraph-waſg. 


Ta-dal. 12. I. 8. darllen, euog o. Tu-d. 72. l. 25. 
Efengyl. A thu-dalen 206. y lin ddiweddaf ond 

dwy: Tyrd etto, a derbyn dwym Bardwn, c. 

1 Eguſoda hefyd ddiffyg yr accen ar y bogeiliaid w ac 
la y, am nad oedd gan yr Argraphydd y cyfryw g- 


thyrennau. 


1 N 65 


